Davies,  Owen 

Esboniad  ar  Actau  yr 
Apostolion 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2010  with  funding  from 

University  of  Toronto 


http://www.archive.org/details/p1esboniadaracta00davi 


lE 


Rhan  I.  Pris  6ch. 

ESBONIAD 

AR 

ACTAÜ  YR  APOSTOLIOH 


MEWN  CYPRES  O 


gbHrlitljûŵJÍí  %Im'I/íioI  u  Httmrtol. 


Y  PÄHCH.   OWKN   DÄYIKS, 


CAERYNARFON. 


CYNNWY.«IAD.  Tudal. 

Dablith  I.-Y  (Jdau  ddyn  a'r  ddau  draethawd.— Act.  i.  1,  2 1 

II. — Bywyd  y  dengain  niwrnod.— Act.  i.  3 8 

in.  — Bedyddio  â'r  Ysbryd  Glân.— Act.  i.  4-8  16 

IV.  — Esgyniad  y  Gwaredwr.  — Act.  i.  9 22 

Y.  -Ail  dflyfodiad  vr  Arelwydd  lesu,  — Act.  i.  10.  11 26 

VI.  — Y  cyfarfod  Rweddi  cyntnf  wedi  yr  eseynẃd.—  Act.  i.  12  -2-1 34 

VII.— Sthol  apostol  yn  ile  Jndas.— Act.  i.  15-26 41 

V1[I.— Dyfodiad  yr  Ysbryd  Glàn.-Act.  ii.  1  - 13 48 

IX.— Ämddifîyniad  ac  eslurhad.— Act.  ii.  14—21.. 55 

X.  — Dyrchafiad  y  Mab  i'w  awdurdod  gyfryngol,— Act.  ii.  22— .36 61 


AMMODAU. 

Gorphenir  y  Llyfr  mewn  oddeutn  wyth  o  Ranau-Rhan  i  ddyfod  allan  bob 
ch  wech  wythnos  mor  agos  ag-  y  gellir.  Pawb  a  ctderbynio  y  rhan  gyntaf  i  dder- 
byn  yr  oU,  ac  i  dalu  am  bob  rban  ar  ei  derbyniad. 

Tennlir  yn  dia  diolchear  am  bob  c.ynnonhwy  i  ledaenu  y  gwaith.  Yr  Archeb- 
ion  a'r  Taliadau  i'w  hanfon  at  yr  Awdwr. 


LLANGOLLEN: 

ARGRAPPWYD    GAN     W.    WILLIAMS, 

SWSDDFA  Y   "  GBEIL"  a'b  "  ATHBAW." 


188(3. 


Llyfrau  Cyhoeddedig  ac  ar  Werth  gan  H. 
Humphreys,  Gaerynarfon. 

Gweithiau  Dewi  Wyn  o  Eifion,  sef  y  Blodau 

Arfon,  yn  gyflawn  fel  yr  oedd  yn  yr  Ararariî-id  líyntHÍ;  gyda 
chwanetjiad  o  Attodiud  helaeth,  gan  Cynddelw.      PrÌ8  ó/ii. 

Barcldoniaetli  Cijnddchü:  yn  cynnwys  Awdlau, 

Cywyddau.  Englynion,  &c.  Dan  olygiad  loan  Arfon  Hefyd,- 
Traethawd  ar  Fywyd  ac  Athrylith  Cynddelw ;  t;an  y  Paich.  J. 
Spinther  James.      (ìyda  Diirlnn  o'r  Awdwr.      ó/C  mewn  llian. 

Geiriadur  y  Bardd,  sef  Geirlyfr   Odlyddol   at 

wasa *'-  ■■  "-;-- 'J- •-  —     ^     <•   •  -^    •   ^jj   yjj    q]   gy 

Hüdl  dan   olygiad 

(,'ynd 

Geiriai  iau  Cvni- 

raeg  ^,^  'w.     Pns  ?  ò. 

TraetL 

asu   i 
fjrafR 

Yr  ür£ 

wedi 

Ail    . 

Pris  ; 

***  Y  ma 

(tua  500  mc 

ond  anfoD  g 


/Vií  is.,  wi-o 


Y  PAR 

Mewn  cyi 


"  Y  mae ' 
dan  rwyme 
wasanaetb 


Presented  to  the 

LIBRARY  of  the 

UNIYERSITY  OF  TORONTO 

by 

Elizabeth   Plain 


\  gyfadd- 

iiliyfni.     Ar- 

Newydd, 

Drefnewydd. 
Caerynarfon. 


H.  Humphreys 
il  gyda'r  Ptst, 


/  gan  yr  awtìwr, 

GOLLEN, 

yn  gyOredio, 


1  y  Bedyddwyr 
1  «ydiiabod  yn 
lÿdd. 


HOLW^  BEIBL: 

At  Gau    y 

r.;vnLyn.  u.  UAYiliö,  UAiíiUi JN AUFUÍS. 
Telerau,  liliirtidat ;  ÿ  leitli/ed  i  ddinba i Ihwtjr ,  a'r  elw  arjerol  i  lyJrwerthwyT.     Poh 
archehinn  i'w  hanfnii  nt  yr  Awdwr. 

Àil  Ariiroffiad,  priê  dwi)  i/eiiiing,  i'w  gael  gan  yr  Awdur, 

PAHAM    YR    WYF    YN    FEDYDDIWU? 

GAN    Y    rAHCU.    O.    DAYIES.    CAK1{YNARKÜN. 
Telir    y    cludiad    a    rhoddir    y    ëeitbrod    i'r    dodbaribwyr. 


NOV 


ACTAd\%v  APOẂŴN. 


1.  Y  TRAETHAWD  cyntaf^  a  wnaethum,-  O  Theophilus,  am  yr  hoU* 
bethau  a  ddechreuodd*  yr  lesu  eu  gwneuthur  a'u  dysgu,* 

2.  Hyd  y  dydd  y  derbyniwyd  ef  i  fyny,®  wedi  iddo  trwy'  yr 
Ysbryd  Glân  roddi  gorchymynion^  i'r  apostolion  a  etholasai. 

N  O  D  I  1.  S  A  ir       A       D  A  B  L  I,  B  V  I  A  D  A  ü  . 

1  Blaenorol.-C.  D.    Cyntaf.— Y.  D.    Cyntaf  o  ddau,  fel  Mat.  ixi.  28. 

*  Yr  adroddawd  cyntaf  a  gyfansoddais.— J.  W.  Yr  adrodâiad  blaenorol  a 
wnaetbam. — A.  B.  U. 

'  Dysga  fod  ei  hanes  ef  o  fywyd  lesn  yn  belaeth  a  obyflawn,  eitbr  beb  bawlio 
fod  pob  dygwyddiad  yn  ddieitbriad  wedi  ei  gofnodi;  ni  roddwyd  y  cyfryw 
banes  manwl  gan  yr  efengylwr  loan  (xx.  30.)  na  cban  Luc— Lbchi,eb. 

*  Yr  byn  a  ddechreuodd  yr  lesu  eu  gwneuthur  a'u  dysgu,  ac  y  parbaodd  i'w 
pwneutbur,  &c.,  hyd  y  dydd,  &c.— Wihbb's  Gram.  of  New  Test.  Greek,  p. 
775.  Am  yr  oll  y  darfu  i'r  lesu  o'r  dechreuad  eu  gwneutbur  a'n  dysgu,  hyd 
y  dydd  y  cymmerwyd  ef  i  fjmy.— Gloao. 

^Cymharer  "Prophwyd  galluog  mewn  gair  a  gweithred."  (Luc  xxiv.  19.) 

^  Esgyniad  lesu  oedd  gorpheniad  ei  weinidogaetb  ddaearol,  a  decbreuad  ei 

weinidogaetb  nefol;    felly  y  mae  yn  cael  Ue  yn  yr  Ëfengyl  ac  befyd  yn  yr 

Actau.— LiicDSAT. 
■  Mae  yr  adroddiad  yn  golygn  gweitbrediad  y  gallu  bwnw  o  eiddo  yr  Ysbryd 

Glàn,  â'r  bwn  y  llanwyd  yr  lesu  ar  ol  ei  fedydd.  (Luc  iv.  1.)  — Lumbt. 

*  Gorchymyn.— C.  D.  a  J.  W.  Deallaf  hyn  gyda  Meyer  ac  ereill,  fel  yn  cyfeirio 
at  orchymyn  Crist  i  bregetbn  yr  efengyl  i'r  boU  fyd,  fel  y  cofnodir  yn  Mat. 
nviii.  19;  gallasai  Luc  gymmeryd  yn  ganiatâol  fod  y  gorchymyn  bwn,  o  ber» 
wydd  neilldaolrwydd  ei  gynnwysiad,  yn  gwbl  bysbys  i'w  ddarllenwyr.— Haokbtt. 

Y   DDAU  DDYN   A'R  DDAU   DEAETHAWD. 

I.  T  ddau  ddyn — Luc  a  Theopbilus. 

Mae  yma  un  yn  ysgrifenu,  ac  yn  cyflwyno  yr  hyn  a 
ysgrifena  i  arall. 

1,  Yr  ysgrifenwr — Luc.  Mae  yn  gwbl  eglur  wrtb  gym- 
haru  y  ddwy  adnod  gyntaf  yn  yr  Actau  â'r  pedair  adnod 
cyntaf  yn  Efengyl  Luc,  mai  yr  un  ydyw  awdwr  y  ddau 
draetbawd,  ac  y  mae  digon  o  le  i  fod  yn  sicr  mai  Luc  oedd 
hwnw,  er  nad  yw  ei  enw  yn  y  naill  na'r  Uall.  Priodolir 
hwy  iddo  mewn  gweithiau  a  ysgrifenwyd  yn  yr  ail  ganrir 


2  DARLITH  L 

o'r  cyfrif  Cristionogol,  ac  uis  gellir  rhoddi  yr  nn  rheswm 
paham  y  gwnaed  hyuy,  heblaw  mai  efe  oedd  yr  awdwr. 
Tchydig  a  wyddom  am  Luc.  Bernir  gyda  Hawer  o  debyg- 
olrwydd  mai  yr  un  ydoedd  ag  y  souir  am  dano  yu  Col.  iv. 
1-4.,  ìel  "Luc  y  physigwr  anwyl."  Gellir  casgln  oddiwrth 
hyn  ei  fod  yn  ddyn  o  both  dysg  a  diwylHaut  meddyliol,  o'r 
hyn  Ileiaf.  o  fwy  ua'r  rhan  fwyaf  o  gaulynwyr  y  Gwaredwr 
yr  adeg  hòno.  Beruir  ei  fod  o  darddiad  Ceuedlig:  pa  un  a 
oedd  yn  broselyt  i'r  grefydd  luddewig  uid  yw  hy.sbys. 
Barna  rhai  ei  fod  yn  un  o'r  Cristionogion  dienwaededig 
cyntaf.  Tr  olwg  gyutaf  a  gawn  aruo  ydyw  yn  Troas;  yr 
ydym  yn  ei  gael  yu  myued  oddi  yno  gyda  Phaul  i  Philippi, 
a  chawn  ef  ar  ol  hyny  yu  dyfod  i'r  golwg  yu  awr  a  phryd 
arall  gydag  Apostol  mawr  y  Cenedloedd,  hyd  ddiwedd 
Llyfr  yr  Actan,  cyfnod  hwyrach  o  ddeg  i  ddeuddog  mlyn- 
edd.  Tr  olwg  ddiweddaf  ydym  yn  ei  gael  aruo  ydyw  yn 
2  Tim.  iv.  li.,  lle  y  cawn  ef  yn  glyuu  yu  ffyddlawn  wrth 
yr  apostol  pan  oedd  llawer  ercill  wedi  ei  adael.  Mae  yn 
dygwydd  yn  aml,  pa  leiaf  o  wybodaeth  wirioneddol  fydd 
am  ddyn,  mwyaf  oll  fydd  o  draddodiadau  yn  ei  gylch.  îlae 
y  rhai  hyn  yn  Iliosog  am  Luc,  megys  ei  fod  yn  uu  o'r 
Groegwyr  a  ewyllysiai  weled  yr  lesu,  ac  mai  efe  oedd  gyda 
Cleopas  yn  myned  tuag  Emmans,  ei  fod  yu  arluniwr  da,  ac 
mai  efe  oedd  y  cyntaf  i  dynn  darlun  Crist,  ei  fam,  a'i 
apostolion,  ac  iddo  gael  ei  groeshoelio  yn  ferthyr  ar  bren 
olewydd  yn  bedwar  ugain  mlwydd  oed;  ond  nid  oes  dim 
yn  sicr  yu  ei  gylch,  oud  a  geir  yn  y  Testament  Nowydd. 

2.  Tr  hwn  yr  ysgrifeuwyd  ato — Theophilus.  Ni  wyddom 
ddim  gyda  sicrwydd  am  y  dyn  hwn,  oud  a  ellir  gasglu 
oddiwrth  ysgrifeniadau  Luc.  Tstyr  yr  euw  ydyw  un  yu 
caru  Dnw.  Mae  rhai  wedi  meddwl  mai  nodwedd  oedd  gan 
Luc  mewu  golwg,  ac  nid  uurhyw  berson  ueillduol;  ond  uid 
yw  hyn  yu  debyg,  gan  fod  natur  y  cyfarchiad  yn  rhoddi 
lle  i  gredu  yn  wahanol.  Tn  ei  ragarweiniad  i'w  efeugyl, 
geilw  Luc  ef  yn  "Ardderchocuf  Theophilus;"  atliybirfody 
gair  "  Ardderchocaf"  yn  fath  o  deitl,  yn  arwyddo  swydd, 
megys  pan  y  dywed  Paul,  "0  Arddorcliocaf  FfeIi.K."  (Act. 
xxiv.  3.)  Mae  llawer  o  dybiau  wedi  eu  cynuyg  yu  ei  gylch; 
ond  yr  hyn  y  teimlir  mwyaf  o  hyder  yuddo  fel  y  peth 
tebycaf  i  fod  yn  wir  ydyw,  ei  fod  yn  ddyn  cyfrifol,  yn 
Genedlddyn  dychweledig,  ac  yn  byw  yn  Italy,  ac  o  bossibl 
yn  Rhufaiu. 


ACTAU  I.  1,  2.  3 

II.  Y  ddau  draethawd. 

1.  "Y  Traethawd  Cyntaf."  Golyga  hwn,  yn  ddiau,  yr 
liyn  a  elwir  genym,  "Efengyl  Luc."  Mae  y  pryd  a'r  lle 
yr  ysgrifenwyd  y  "Traethawd  Cyntaf "  yn  ansicr.  Barna 
rhai  mai  yn  Philippi,  yn  A.D.  57.  yr  ysgrifenwyd  ef,  ac 
ereill  mai  yn  Rhufaiu,  A.D.  G2.  neu  63.  Rhydd  y  testyn 
ddarnodiad  byr  o'i  gynnwysiad.  Os  cymharwn  y  testyn 
â'r  pedair  adnod  blaenaf  o  Efengyl  Luc,  ni  a  gawn  y  pethau 
canlynol  o  barthed  i'r  Traethawd  Cyntaf : — 

1.  Mai  nid  Luc  oedd  y  cyntaf  i  ysgrifenu  traethawd  ar  y 
pwnc. 

2.  Mai  dysgeidiaeth  eneuol  y  rhai  oedd  wedi  gweled  y 
pethau  oedd  prif  ddefnyddiau  ei  draethawd. 

3.  Mai  y  pethau  a  wnaeth  ac  a  ddysgodd  yr  lesu  hyd  ei 
esgyniad  i'r  nef  oedd  pwnc  ei  draethawd. 

4.  Fod  Luc  wedi  cymmeryd  amser  a  Uafur  i  wneyd  y 
goreu  er  ysgrifenu  yn  drefnus  a  chryno. 

Wrth  gymharu  Efengyl  Luc  â'r  tair  Efengyl  arall,  yr 
ydym  yn  cael  fod  Matthew  wedi  ysgrifenu  i'r  luddewon, 
Marc  wedi  ysgrifenu  i'r  dychweledigion  Rhufeinig,  Luc 
wedi  ysgrifenu  i  bawb,  ond  yn  enwedig  i'r  Cenedloedd,  tra 
y  mae  loan  yn  cyfarfod  tueddiadau  mwy  athronyddol 
meddwl  dyn,  ac  yn  ei  arwain  i  ddirgelwch  yr  efengyl,  nes 
y  mae  yn  teimlo  rhyw  arswyd  santaidd  yn  mhresennoldeb 
mawreddog  y  Duw  mewn  cnawd.  Nid  yw  Matthew  wrth 
ysgrifenu  i'r  luddewon  yn  aros  dim  i  egluro  pethau  yr  oedd 
yr  luddew  eisioes  yn  eu  deall.  Mae  Marc  yn  f wy  bywiog 
a  nerthol,  yn  cyfateb  i  yni  y  meddwl  Rhufeinig,  tra  y  mae 
Luc  wrth  ysgrifenu,  yn  benaf  i'r  Cenedloedd,  yn  dal  yr 
lachawdwr  yn  y  golwg,  y  goleuni  i  oleuo  y  Cenedloedd,  a'r 
iachawdwriaeth  ger  bron  wyneb  yr  holl  bobl.  Yn  Luc  yn 
■anig  y  ceir  dammeg  y  Samaritan  trugarog,  a  dammeg  y 
mab  afradlon;  y  naili  yn  darostwng  balchder  yr  luddew, 
a'r  llall  yn  daugos  drws  gobaith  i'r  Cenedlddyn.  Luc  hefyd 
sydd  wedi  cofnodi  y  pethau  a  "wnaeth"  ac  a  "ddysgodd" 
yr  lesu  gyda  mwyaf  o  drefn;  mae  y  pethau  a  wnaeth — ei 
wyrthiau  a'i  fywyd,  a'r  pethau  a  ddysgodd — ei  ddammegion 
a'i  bregethau,  yn  nes  i'r  drefn  amseryddol  yn  Luc  nag 
■nn  man  arall;  ond  er  fod  gan  bob  efengylwr  ddosbarth 
neillduol  o  bobl  mewn  golwg,  ac  amcan  pennodol  i'w 
gyrhaedd  wrth  ysgrif enu,  eto  mae  yn  mhob  un  o'r  efeng- 
ylau  bethau  anghenrheidiol  i  bawb;   nid  yw  y  naiU  yn 


4  DARLITH  I. 

gyflawn  heb  y  lleill,  ond  y  pedair  gyda'u  gilydd  a  wnant  i 
fyny  "efengyl  Crist,"  yr  hon  sydd  "abl  i'n  gwneyd  yn 
ddoeth  i  iachawdwriaeth." 

"  Fel  hyn  y  saif  yr  efeugyl  yn  bedrongl,  gydag  ochr  yn 
wynebu  ar  bob  ochr  i'r  byd  ysbrydol.  Álatthew,  gan 
gyfarch  yr  luddew,  a  ddadguddia  y  Messiah-frenin;  Luc, 
y  Groegwr,  a  ddadgoddia  y  dyn;  Marc  a  ddangosa  nerth 
a  grym  y  gwirionedd,  a  loan  ei  gariad  tyniadol  a  gorch- 
fygol.  Matthew  a  esyd  allan  yn  benaf  yr  luddewig  a'r 
israddol;  loan  yr  ysbrydol  a'r  Dwyfol,  yn  ein  lachawdwr; 
Marc  ei  awdurdod  ar  natur  ac  ar  gythreuliaid,  a  Luc  ei 
hanes  personol  fel  dyn.  Yn  y  cyfan  yn  nghyd,  gosodir 
lesu  allan  fel  y  Messiah,  y  Dysgawdwr,  yr  Esiamplydd,  y 
Brawd,  a'r  Duw." — Bihle  Hand-Book. 

2.  Yr  Ail  Draethawd.  Mae  son  am  draethawd  cyntaf  yn 
ein  harwain  yn  naturiol  i  edrych  am  ail  draethawd,  yr  hwn 
yn  ddiau  yw  "Actau  yr  Apostolion."  Mae  yr  enw  Actau 
neu  Weithredoedd  yr  ApostoHon,  yn  perthyn  i  amser  di- 
weddarach  na  chyfansoddiad  y  llyfr.  Nid  yw  yr  enw 
ychwaith  yn  gosod  allan  yn  gywir  gynnwysiad  y  Uyfr; 
oblegyd  nid  oes  yma  ond  gweithredoedd  ychydig  o'r  apos- 
tolion,  a  dim  ond  ychydig  mewn  cymhariaeth  o  weithred- 
oedd  y  rhai  hyny.  Mae  yr  enw  a  fabwysiada  John 
Williams  yn  well,  "  Gweithredoedd  Apostolion."  Pe  buasai 
Luc  ei  hun  wedi  rhoddi  enw  arno,  mae  yn  debyg  mai  "Yr 
Ail  Draethawd"  a  fuasai  hwnw,  fel  y  geilw  ei  Kfengyl  yn 
"Drae^awd  Cyntaf."  Bernir  i'r  Actau  gael  ei  ysgrifenu 
tua  diwedd  y  ddwy  flynedd  y  bu  Paul  yn  Rhufain,  y  rhai  y 
sonir  am  danynt  yn  y  bennod  olaf  o'r  Ìlyfr.  Yr  oedd  hyn 
O.C.  63;  felly  mae  y  cyfnod  a  gymmerir  i  mewn  yn  33 
mlynedd,  yr  un  faint  a'r  cyfnod  yn  yr  efengyl.  Mao 
adnodau  y  testyn  yn  ein  harwain  i  ddysgwyl  i'r  awdwr 
ddweyd  ei  amcan  yn  ysgrifenu  yr  Ail  Draethawd.  Dywed 
beth  oedd  wedi  wncyd  yn  y  Traethawd  Cyntaf ;  ond  yn  lle 
dweyd  beth  oeddym  i  ddysgwyl  yn  yr  Ail,  â  yn  mlaen  i 
ddechreu  ar  ei  hanes.  Mae  Uawer  wedi  meddwl  fod  yr 
agoriad  i'w  gael  yn  y  gair  "dechreuodd."  EIu  syniad  hwy 
yw  mai  dechreu  ei  waith  yr  oedd  yr  Arglwydd  losu  tra  ar 
y  ddacar,  a'i  fod  yn  ei  gario  yn  mlaen  wcdi  myned  i'r 
nefoedd,  ac  felly  fod  Traethawd  Cyntaf  Luc  yn  cynnwys 
hanes  dechreuad  y  gwaith,  a'r  Ail  Dracthawd  yn  cynnwys 
hanes  y  gwaith  yn  cael  ci  gario  yn  mlacn.     Mac  rhywboth 


ACTAU  I.  1.  5 

jn  brydfertli  iawn  yn  y  syniad  hwn :  ac  y  mae  yn  eithaf 
gwir  na  orphenodd  yr  Arglwydd  lesu  iachawdwriaeth  ei 
eglwys  pan  ar  y  ddaear,  ac  mae  mor  wir  a  hyny  ei  fod  yn 
cario  gwaith  ei  hiachawdwriaeth  yn  mlaen  yn  y  nefoedd; 
eto  mae  yn  ammheus  genym  os  oedd  y  cwbl  yma  yn  cael  ei 
olygu  gan  Luc  yn  yr  ymadrodd  "yr  holl  bethau  a  ddechreu- 
odd  yr  lesu  eu  gwneuthur  a'u  dysgu."  Mae  y  pethau 
canlynol  yn  ymddangos  yn  milwrio  yn  erbyn  y  dybiaeth : — 

1.  Pe  buasai  Luc  yn  edi'ych  ar  bethau  yn  y  goleu  yna, 
mae  yn  debyg  iawn  y  buasai  y  peth  wedi  ei  wneyd  yn  eg- 
lurach,  ac  yn  cael  ei  gario  allan  yn  fwy  goleu. 

2.  Gellir  nodi  engreifftiau  lle  y  mae  geiriad  o'r  un  natur 
yn  rhwym  o  gael  ei  ddeall  fel  pe  darllenem  y  geiriau  dan 
sylw  fel  hyn,  "Yr  holl  bethau  a  ddysgodd  ac  a  wnaeth  yr 
lesu."     Gwel  Marc  vi.  7. 

3.  Gorphenodd  lesu  y  pethau  a  ddechreuodd  eu  gwneuth- 
nr  a'u  dysgu  ar  y  ddaear,  cyn  iddo  adael  y  ddaear.  Pethau 
ereill  y  mae  yn  eu  gwneyd  yn  y  nefoedd.  Dywedai  wrth  ei 
Dad  cyn  gadael  y  ddaear,  "Mi  a  gwblheais  y  gwaith  a, 
roddaist  i  mi  i'w  wneuthur."  Yr  oedd  gan  lesu  waith 
neillduol  i'w  gyflawni  ar  y  ddaear,  yr  hwn  ni  thalasai  i'w 
wneuthur  yn  un  man  arall;  ac  y  mae  ganddo  waith  neill- 
duol  eto  i'w  gyflawni  yn  y  nefoedd,  yr  hwn  nis  gellid  ei 
wneyd  yn  un  man  ond  yno.  Gorphenodd  lesu  waith  y 
ddaear  pan  ar  y  ddaear,  a  gorphena  eto  waith  y  nefoedd 
yn  y  nefoedd.  Perthyn  i  waith  y  ddaear  yr  oedd  y  pethau 
a  "ddechreuodd  eu  gwneuthur  a'u  dysgu,"  a  gorphenodd 
hwy  cyn  myned  i'r  nefoedd;  pethau  ereill  yn  perthyn  i'r 
nn  gwaith  mawr  sydd  yn  cael  eu  dechreu  a'u  gorphen 
ganddo  eto  yn  y  nefoedd. 

Yn  y  goleu  hwn,  nid  ydym  yn  meddwl  fod  dim  yn  yr 
agoriad  hwn  i  Lyfr  yr  Actau  sydd  yn  rhoddi  lle  i  ni  wybod 
amcan  neillduol  yr  awdwr  wrth  ei  ysgrifenu.  Rhyw  fath 
o  ddalen  gydiol  ydyw  y  geiriau,  rhwng  y  ddau  draethawd. 
Gwasanaetha  i  ddwyn  ar  gof  i  ba  le  yn  hanes  sefydliad 
Cristionogaeth  yr  oedd  y  Traethawd  Cyntaf  yn  cyrhaedd,  ac 
yna  cymmerir  yr  hanes  i  fyny  yn  yr  un  man,  ac  eir  yn 
mlaen  â'r  adroddiad.  Rhaid  i  ni  felly  farnu  oddiwrth  yr 
hyn  a  ysgrifenodd  Luc,  beth  oedd  ei  amcan  wrth  ysgrifenu. 

Yr  oedd  yn  gwbl  naturiol  i  Luc  weled  y  priodoldeb  o 
ysgrifenu  rhywbeth  tebyg  i  Lyfr  yr  Actau.  Yn  ei  Efengyl 
yr  oedd  wedi  rhoddi  hanes  gosodiad  i  lawr  y  sylfaen,  yr 


16  DAELITH  I. 

oedd  hyny  yn  awgrymu  y  priodoldeb  i  ddarlunio  yr 
oruwcliadeiladaeth.  Yn  ei  efengyl  yr  oedd  wedi  cofnodi 
hanes  gwneuthnriad  y  peiriant  oedd  i  godi  dyn,  a  rhoddi 
darluniad  o  hono,  yr  oedd  yn  naturiol  ar  ol  hyny  i  roddi 
hanes  y  peiriant  yn  ei  waith.  Nid  oedd  dinj  mor  effeithiol 
a  hyny  i  osod  gwerth  ar  y  Traethawd  Cyntaf,  trwy  ddangos 
fod  y  sylfaen  yn  safadwy,  a'r  peiriant  yn  gyflawn,  heblaw 
fod  yr  Ail  Draethawd  yn  ddyddorol  ynddo  ei  hunan. 

Ond  beth  oedd  cynllun  Luc  wrth  ysgrifenu  ei  banes? 
Mae  yn  amlwg  na  ysgrifenodd  yr  oll  a  gymmerodd  le  yn  y 
cyfnod  y  mae  yn  ei  gymmeryd  i  mewn,  na'r  oll  a  wyddaí 
efe  am  y  cyfnod  hwnw;  felly  rhaid  fod  rhyw  amcan  ganddo 
yn  y  dewisiad  a  wnaeth,  neu  o'r  hyn  Ueiaf ,  fod  rhy  w  bethau 
yn  cyf rif  paham  y  teithiodd  y  llwybr  a  wnaeth  yn  yr  hanes. 

Ymddengys  fod  Luc  yn  cofnodi  pob  agwedd  newydd 
oedd  Cristionogaeth  yn  gymmeryd.  Rhydd  ddarluniad  o 
dywalltiad  yr  Ysbryd  ar  ddydd  y  Pentecost,  a'r  llwyddiant 
a'i  dilynodd  yn  Jerusalem  a'r  cylchoedd;  cofnoda  rai  o'r 
erlidigaethau  a'r  dyoddefiadau  a  ddyoddefodd  y  saint  yn 
Judea;  yna  darlunia  ymledaeniad  yr  efengyl  yn  mhlith  yr 
luddewon  o'r  tu  allan  i  Judea.  Drachefn  mae  yn  manylu 
ar  fynediad  yr  efengyl  at  y  Cenedloedd,  ac  â  yn  mlaen  i 
ddangos  ei  llwyddiant  yn  eu  plith,  yn  benaf  trwy  weinid- 
ogaeth  yr  Apostol  Paul;  ac  yna  wedi  olrhain  symmudiad 
yr  efengyl  o  Jerusalem,  prif  ddinas  y  byd  luddewig,  hyd  i 
Rufain,  prif  ddinas  y  byd  Cenedlig,  mae  ei  waith  ar  ben,  a 
phob  agwedd  o'r  efengyl  ag  sydd  anghenrheidiol  er  dych- 
welyd  y  byd  wedi  ei  rhoddi.  Buasai  yn  hawdd  i  Luc 
ddweyd  am  bob  un  o'r  pethau  hyn  gymmaint  ag  a  ddywed 
am  y  cwbl;  ond  engreifftiau  yn  unig  o  bob  agwedd  newydd 
oedd  y  cwbl  oedd  anghenrheidiol. 

Hefyd  yr  oedd  y  dosbarth  o  bobl  oedd  gan  Luc  mewn 
golwg  yn  gosod  ycyfeiriad  yma  yn  naturiol  i'w  hanes.  Yr 
un  dosbarth  oedd  ganddo  mewn  golwg  yn  ei  Ail  Draethawd 
a'r  Cyntaf.  Yr  oedd  yn  ysgrifenu  at  Theophilus,  a  thrwy- 
ddo  ef  at  Gristionogion  o  luddewon  a  Chencdloedd,  yn 
enwedig  yr  olaf;  yr  oedd  yn  gwl)l  naturiol  iddo  felly  sefyll 
yn  Ued  helaeth  ar  fynediad  yr  efengyl  at  y  Cenedloedd,  a'i 
llwyddiant  yn  eu  plith  ;  tra  yr  oedd  hanes  dydd  y  Pentecost 
drachefn,  a  llwyddiant  y  gair  yu  Jerusalem  a'i  chyflìniau, 
yn  dangos  cyflawuiad  y  pethau  yr  oedd  yr  Arglwydd  lesu 
wedi   cu   haddaw,  ac   íblly  fod   yr   cfengyl  yu  gymhwys  i 


ACTAU  I.  1,  2.  7 

■wyncbu  ar  y  byd  ar  ol  cael  ei  phrofi  yn  y  man  yr  oedd 
wedi  tarddu. 

Yr  oedd  hanes  personol  Luc  hefyd  yn  ei  arwain  yn  nat- 
uriol  i'r  cwrs  a  gymmerodd.  Mae  yn  debyg  ei  fod  yn 
perthyn  i'r  Cenedloedd  ei  hun ;  yr  oedd  gyda  Phaul  mewn 
îlawer  o'i  deithiau  yn  mhlith  y  Cenedloedd,  ac  yr  oedd  yn 
naturiol  mewn  canlyniad  i'r  hanes  i  fyned  i'r  cyfeiriad 
hwnw,  tra  yr  oedd  hanes  y  Pentecost  a'r  pethau  cyssyllt- 
iedig  âg  ef  yn  anghenrheidiol  ar  bob  golwg  fel  rhagar- 
wçiniad  i  fynediad  yr  efengyl  i'r  holl  fyd.  Oni  buasai 
amgylchiadau  dydd  y  Pentecost,  a'r  pethau  a  wnaed  yn 
Judea,  ui  buasai  yr  efengyl  yn  meddu  y  nerth  sydd  ganddi 
i  wynebu  ar  y  Cenedloedd. 

1.  Mor  ardderchog  yw  gwaith  Rhagluniaeth  yn  darparu 
Beibl  cyflawn  i'r  byd.  Mor  ddiffygiol,  mewn  cymhariaeth, 
fuasai  y  gyfrol  santaidd  heb  Lyfr  yr  Actau.  Y  mae  o 
wasanaeth  neillduol  yn  ei  berthynas  â'r  Efengylau,  ac  hefyd 
yn  ei  berthynas  â'r  Epistolau.  Mae  yn  attodiad  cyflawn  i'r 
Efeugylau,  ac  yn  arweiniad  i  mewn  i'r  Epistolau.  Mae  yn 
briodol  iawn  wedi  ei  osod  rhwng  yr  Efengylau  a'r  Epistolau, 
ac  y  mae  ei  oleu  yn  taflu  yn  ol  ar  y  naill,  ac  yn  mlaen  ar  y 
lleiU.  Mae  pob  myfyriwr  Beiblaidd  wedi  sylwi  fod  mantais 
mewn  myfyrio  yr  Ysgrythyrau  mewn  trefn.  Clywsom  am 
rai  yn  dadleu  dros  adael  i'r  Beibl  agor  yn  ddamweiniol,  a 
darllen  yn  y  Ue  yr  agorai ;  ond  trosglwyddo  gwaith  y 
farn  a'r  deall  i'r  papyr  a'r  lledr  yw  hyny,  a  gwerthu  gwy- 
bodaeth  a  buddioldeb  am  ofergoeledd.  Mae  yn  wir  fod  y 
Beibl  yn  hynod  yn  ei  gyfaddasrwydd  i  roddi  gwybodaeth 
ac  addysg  mewn  ychydig  o  gwmpas,  ac  hyd  y  nod  mewn 
darnau  byrion  a  gymraerir  o  ganol  pennod  neu  lyfr.  Mae 
llawer  adnod  yn  rhoddi  synwyr  cyflawn  ynddi  ei  hunan,  a 
llawer  pennod  yn  dweyd  yr  oll  a  ddywedir  am  aml  i 
hanes ;  eto  mae  yn  wirionedd  pwysig  i  gynnydd  gwybod- 
aeth  Feiblaidd,  fod  yn  rhaid  myfyrio  y  Beibl  mewn  trefn, 
os  mynwn  ei  weled  yn  ei  ogoniant  a'i  brydferthwch. 

2.  Mor  ragorol  yr  oedd  Luc  wedi  ei  gymhwyso  i  ysgrif- 
enu  Llyfr  yr  Actau,  i  ateb  holl  wledydd  a  holl  oesau  y 
ddaear  !  Oni  buasai  fod  Luc  wedi  ei  osod  yn  yr  amgylch- 
iadau  yr  oedd,  buasai  yn  anmhossibl  iddo  ysgrifenu  Llyfryr 
Actau  fel  y  gwnaeth ;  ond  gan  ei  fod  yn  yr  amgylchiadau 
hyny,  ^r  oedd  yn  gwbl  naturiol  iddo  ysgrifenu  fel  y 
gwnaeth,  ac  yr  oedd  hyny  drachefn  yn  hoUol  fel  yr  oedd 


8  DARLITH  II. 

amgylchiadau  teyrnas  Crist  yn  galw  am  iddo  fod.  Er  nad 
oes  yma  gynllun  fiFurfiol  yn  y  Ilyfr,  ac  fod  yn  anhawdd 
gwybod  beth  oedd  yr  amcan  llywodraethol  yn  meddwl  yr 
ysgrifenydd,  eto  mae  yma  bob  peth  sydd  eisieu  wedi  myned 
i  mewu  ryw  fodd ;  ac  ar  yr  un  pryd,  nid  oes  yma  ddim  yn 
ormod.  "O'r  Arglwydd  y  daeth  hyn,  a  rhyfedd  yw  yn  ein 
golwg  ni." 

3.  Mor  ogoneddus  yr  ymddengys  trefn  y  cadw  yn  ngol- 
euni  y  ddau  draethawd.  Yn  y  cyntaf,  gwelwn  y  Bachgen 
a  anwyd,  a'r  Mab  a  roddwyd  ;  yn  yr  ail,  gwelwn  y  lly  wodr- 
aeth  ar  ei  ysgwydd  ef,  ac  yntau  wedi  eistedd  ar  orseddfa 
Dafydd,  ac  ar  ei  freniniaeth  ef.  Yn  y  cyntaf,  gwelwn  y 
gronyn  gwenith  wedi  syrthio  i'r  ddaear  a  marw ;  yn  yr  ail, 
gwelwn  ef  yn  dwyn  ffrwyth  lawer.  Yn  y  cyntaf,  gwelwn 
Fab  y  dyn  yn  cael  ei  ddyrchafu  oddiar  y  ddaear  yn  ei 
groeshoeliad ;  yn  yr  ail,  gwelwn  ef  yn  tynu  pawb  ato  ei 
hun.  Yn  y  cyntaf,  gwelwn  y  ffordd  newydd  a  bywiol  yn 
cael  ei  chyssegru  trwy  y  llen,  sef  ei  gnawd  ef ;  yn  yr  ail, 
gwelwn  ddynion  wrth  y  miloedd  yn  myned  i  mewn  i'r 
cyssegr  trwy  waed  lesu. 

Bydded  i  wirioneddau  tragywyddol  y  Traethawd  Cyn- 
taf  ein  dwyn  i  feddu  sel  a  ffyddlondeb  Cri&tionogion  yr 
Ail  Draethawd.  Bydded  i  farw  rhyfedd  y  Traethawd 
Cyntaf  fod  yn  sylfaen  bywyd  tragywyddol  i'n  henaid,  fel 
y  caffom  byth  fwynhau  cymdeithas  ffyddloniaid  yr  Ail 
Draethawd,  yn  mhresennoldeb  dedwydd  gwrthddrycb  mawr 
y  Traethawd  Cyntaf  a'r  Ail. 


DARLITH   II. 

AcT.  I.  3. 

3.  I'r  rhai  hefyd  yr  ymddangosodd'  efe  yn  fyw  wedi  iddo  ddyodd- 
ef.  trwy  lawer  o  arwyddion  sicr  ;-  gan  fod  yn  weledig  iddynt  dros 
ddeugain  niwrnod,-*  a  dywedyd  y  pethau  a  berthynent  i  deyrnas 
Dduw. 

NODIADIU       i        D  A  B  L  t  B  ir  I  A  D  Á  ü  . 

'  I'r  rhai  hefyd  y  danifosndd  ei  hun  yti  fyw  ar  ol  ei  ddyoddefaint  trwy  lawer  O 
brawflon,  gan  ymddancros  iddynt  dros  ysbaid  deiiirain  niwrnoíi.  Ac.—  C.  D. 

'*  Drwy  lawer  o  brofion  anliaelediíf.— J.  W.  Nid  yw  y  gair  (îroetî  a  iryfleitbir 
yraa  yn  "arwyddion  sicr,"  yn  dytíwydd  yn  y  Teetament  Nowydd  ond  yn  y  fan 
hon.  Dofnyddir  ef  yn  f^'nych  (ran  riRto  ac  Aristotle,  a  (jolyifa  y  prawllon  cryfaf 
sydd  ddichonadwy,  prawf  anwrthwyiiobol.-  Spbnch  in  Sfhatr's  Coni. 

:i  Y  mae  wedi  ei  uaeru  fod  auni;byB80Ddeb  rbwng  yr  Actau  yma  a  haDOS  yr 


ACTAU  I.  3.  9 

«dfryfodiad  a  ryddLnc  yn  ei  Efeneyl.  Y  mae  wedi  ei  honi  fod  yr  ad»;yfodiad  a'r 
es(;yD>ad,  yn  ol  yr  efengyl,  wedi  cytnmeryd  Ue  yr  un  diwrnod.  Meddylia  Meyer 
fod  y  Rwahaniaeth  hwn  yn  tybio  cyfnod  o  amser  rhwng  cylaneoddiad  yr  efengyl 
Ä'r  Actau,  yti  ystod  yr  hwn  y  dadblygwyd  y  traddodiad  o  ddeugain  niwrnod. 
Ond  nid  yw  yr  annehyssondeb  ond  yn  unig  yn  meddyliau  yr  ysgrifenwyr  hyn, 
Nid  yw  Luc  yn  ei  Efenpyl  yn  rhoddi  terfyniadau  amser  ;  ac  y  mae  yn  dra  an- 
nhebyg  y  gallasai  yr  oll  a  íofnoda  fel  wedi  dygwydd  ar  ol  yr  adgyfodiad,  gael 
en  cwmpasn  i  derfynau  un  diwrnod,— GLOAe. 

BYWYD   Y  DEUGAIN  NIWRNOD. 

Djwed  Luc  yn  yr  adnodau  blaenorol  iddo  ysgrifenu  ei 
Draethawd  Cyntaf  "am  yr  holl  bethau  a  ddechreuodd  yr 
lesu  eu  gwneuthur  a'u  dysgu,  hyd  y  dydd  y  derbyniwyd  ef 
i  fyny,  wedi  iddo  trwy  yr  Ysbryd  Glân  roddi  gorchymyn- 
ion  i'r  apostolion  a  etholasai."  Ond  yn  lle  dechreu  ei  Ail 
Draethawd  ar  ol  "y  dydd  y  derbyniwyd  ef  i  fyny,"  y  mae 
jn  rhoddi  crynhodeb  byr  o  hanes  ein  Harglwydd  rhwng  ei 
adgyfodiad  a'i  eisteddiad  ar  ddeheulaw  Dnw.  Yr  oedd 
dweyd  rhywbeth  am  y  cyfnod  hwn  yn  anghenrheidiol  fel 
rhagarweiniad  i'r  Ail  Draethawd,  yn  gystal  ag  fel  diweddiad 
i'r  Traethawd  Cyntaf .  Mae  y  testyn  yn  dalfyriad  o  hanes  y 
Gwaredwr  am  y  chwech  wytbnos  y  bu  ar  y  ddaear  ar  ol 
boreu  y  trydydd  dydd.  Mae  ei  holl  hanes  ef  yn  talu  am  ei 
fyfyrio;  mae  yn  llawn  o  athrawiaethau  ac  yn  llawn  o 
wersi;  a  diau  os  talwn  sylw  priodol  i'w  hanes  yn  y  cyfnod 
sydd  yn  y  testyn  y  byddwn  yn  ddoethach  ac  yn  well. 

I.  Ymddangosiadau  yr  Arglwydd  lesu. 

1.  Nifer  ei  ymddangosiadau. 

1.  Ymddangosodd  yn  gyntaf  i  Mair  Magdalen.  (Marc 
xvi.  9.  loan  xx.  11 — IH.) 

2.  Ymddangosodd  i  Mair  mam  lago,  Salome,  Joanna,  a 
gwragedd  ereill.  (Mat.  xxviii.  9,  10.)  Gwnaeth  ein  Har- 
glwydd  ei  ddau  ymddangosiad  cyntaf  i  wragedd.  Ni  chaiff 
neb  ddangos  ffyddlondeb  at  y  Ceidwad  heb  ad-daliad.  Y 
rhai  a  fuont  yn  wylo  olaf  y  diwrnod  claddu,  a  gawsant 
lawenhau  gyntaf  y  diwrnod  adgyfodi. 

3.  Ymddangosodd  i  Pedr.  (Luc  xxiv.  34-.  1  Cor.  xv.  5.) 
Pedr  oedd  y  dyn  cyntaf  a  welodd  ein  Harglwydd  wedi  ei 
adgyfodiad.  Diau  fod  y  cyfarfyddiad  yn  un  neillduol  iawn. 
Yn  ol  dim  a  wyddom,  ni  ddywedodd  yr  lesu  na  Phedr  air 
byth  o'r  hanes. 

4.  Ymddangosodd  i  ddau  o  honynt,  a  bwy  yn  myned 
tuag  Emmaus.  (Marc  xvi.  12,  13.  Luc  xxiv.  13 — 35.) 

5.  Ymddangosodd  i'r  apostolion,  a'r  rhai  oedd  gyda 
bwynt,  yn  absennoldeb  Thomas.  (Marc  xvi.  14 — 18.  Luc 
xxiv.  36—49.  loan  xx.  19—23.  1  Cor.  xv.  5.) 


10  DARLITH  II. 

Cymmerodd  y  pump  ymddangosiad  uchod  le  y  diwrnod 
yr  adgyfododd. 

6.  Ymddangosodd  i'r  apostolion  yn  mhen  yr  wythnos 
drachefn,  a  Thomas  gyda  hwynt.  (íoan  xx.  24 — 29.)  Teb- 
yg  fod  y  dysgyblion  yn  cyfarfod  bob  dydd,  ond  ni  ddaeth 
yr  lesu  hyd  ail  ddydd  yr  Arglwydd. 

7.  Ymddangosodd  i  saith  o'i  ddysgyblion  ar  làn  Môr 
Tiberias.  (loan  xxi.  1 — 24.) 

8.  Ymddangosodd  ar  fynydd  yn  Galilea  i'r  apostolion  a 
phum'  can'  brodyr  ar  yr  uu  waith.  (Mat.  xxviii.  16 — 20. 
1  Cor.  XV.  6.) 

9.  Ymddangosodd  i  lago.  (1  Cor.  xv.  7.)  Nid  oes  yr  un 
o'r  Efengylau,  na  Llyfr  yr  Actau,  yn  crybwyll  am  yr  ym- 
ddangosiad  hwn. 

10.  Ymddangosodd  i'r  holl  apostolion  ar  adeg  ei  esgyn- 
iad.  (Act.  i.  3—9.) 

Ymddangosodd  hefyd  i'r  Apostol  Paul  yn  agos  i  Damas- 
cus,  ond  nid  yw  yr  amgylchiad  hwn  yn  nghylch  y  deugain 
niwrnod. 

Yr  oedd  yr  ymddangosiadau  hyn  yn  bwysig,  gan  mai 
tystiolaethu  i  adgyfodiad  yr  lesu  oedd  baich  eu  cenadwri 
i'r  byd  i  fod.  Gwnaeth  yr  ymddangosiadau  hyn  y  fath 
argraff  ar  yr  apostoHon,  fel  na  phetrusodd  yr  un  o  honynt 
ddwyn  tystiolaeth  i  ffaith  yr  adgyfodiad,  gan  nad  beth 
fyddai  y  canlyniadau. 

2.  Y  bobl  i  ba  rai  yr  ymddangosodd.  "  I'r  rhai  hefyd  yr 
ymddangosodd,"  sef  i'r  apostolion.  Yn  ei  bregeth  yn  nhŷ 
Cornelius  dywed  Pedr,  "Hwn  a  gyfododd  Duw  y  trydydd 
dydd,  ac  a'i  rhoddes  ef  i'w  wneuthur  yn  amlwg;  nid  i'r 
bobl  oll,  eithr  i'r  tystion  etholedig  o'r  blaen  gan  Dduw,  sef 
i  ni,  y  rhai  a  fwytasom  ac  a  yfasom  gydag  ef  wedi  ei  ad- 
gyfodi  o  feirw."  (Act.  x.  40,  41.)  Yn  gy.sson  â'r  geiriau 
yna  y  mae  yr  hoU  hanes  sydd  genym  yn  yr  Efengylau. 
i  mddango.sodd  i'r  gwragedd,  i'r  apostolion  a'r  rhai  oedd 
gyda  hwynt,  ac  i'r  pum'  can'  brodyr.  Yr  oedd  y  cyfan  yn 
ddy.sgyblion.  Dichon  fod  gan  yr  Arglwydd  lcsu  fwy  o 
amcanion  wrth  ymddangos  yn  unig  i'w  ddysgyblion  nag 
ydym  yn  feddwl. 

Mae  .sylw  Paley  yn  werth  ei  goffàu.  Dywed  ef  na  buasai 
ysgrifenwyr  y  Testament  Newydd  byth  yn  cofnodi  y  ffaith 
mai  i'w  ddysgyblion  yn  unig  yr  ymddaiigosodd  Cri.st  ar  ol 
adgyfüdi,   pe   mai  eu   hanican   fuasai  ffurtìo  cyfuudrcfn   i 


ACTAU  I.  3.  11 

dwyllo  y  byd.     "  The  ring  of  honesty,"  ebe  Dr.  Parker,  "ẃ 
in  that  third  verse." 

Pe  buasai  yr  Arglwydd  lesu  yn  ymddangos  i'r  bobl  oll, 
mae  yn  ddian  mai  cynhwrf  faasai  byny  yn  achlysuro,  a 
pheri  i  rai  ddweyd  mai  efe  oedd,  ac  ereiU  i  wadu  hyny. 
Yr  oedd  gweinidogaeth  ogoneddus  dydd  y  Pentecost  yn 
llawer  mwy  bendithiol  i'r  byd  y  pryd  hwnw,  nag  y  gallasai 
ymddangosiad  personol  yr  Arglwydd  lesu  fod  yn  yr  am- 
gylchiadau  yr  oedd  pethau  ynddyut.  Hefyd  yr  oedd  tyst- 
iolaeth  eglur,  gysson,  y  tystion  etholedig  yn  fwy  o  werth 
i'r  byd  ar  ol  hyny,  nag  a  fuasai  canlyniad  dadleuon  a  thaeru 
y  bobl  oU;  ac  yr  oedd  marw  lesu  o  ormod  gwerth,  a'i  ad- 
gyfodiad  yn  rhy  bwysig,  i'w  hymddiried  i  ddynion  oedd 
wedi  ymwerthu  i'w  ddifetha  ef  a'i  achos.  Rhaid  oedd 
gadael  iddynt  farw  yn  eu  pechodau,  yn  hytrach  na  phorthi 
eu  raympwy  ar  draul  colledu  oesau  y  ddaear. 

Yr  oedd  lesu  wedi  dyoddef  digon  cyn  marw,  ac  wrth 
farw,  heb  osod  ei  hun  yn  agored  i  gael  ei  wrthod  a'i  an- 
mharchu  drachefn  gan  ddynion  â  digon  o  ddrwg  ynddynt 
i'r  peth  a  fynent.  Gyda'r  gair  "  Gorphenwyd,"  darfyddodd 
cyfleusdra  y  ddaear  am  byth  i  anmharchu  lesu  Grist  yn 
bersonol.  Bu  lesu  yn  ufydd  hyd  angeu,  'ie,  angeu  y  groes; 
ni  ofynwyd  byth  drachefn  am  un  ufydd-dod  yn  cynnwys 
dyoddefiadau  personol  oddiar  ei  law.  Yn  foesol,  yr  oedd  y 
bedd  yn  uwch  na'r  groes. 

A  phe  buasai  rhywrai  o  herwydd  gweled  lesu  adgyfoded- 
ig  yn  credu  ynddo,  ni  buasai  dim  rhinwedd  mewn  fíydd 
felly.  Ymddengys  fod  fifydd  yr  efengyl  yn  rhywbeth  sydd 
yn  gofyn  graddau  o  degwch  raeddwl  cyn  y  gellir  ei  harfer. 
Mae  digon  o  seiliau  i  gredu,  ond  y  mae  ansawdd  y  prawf- 
ion  y  fath  ag  y  rhaid  i  ddyn  fod  yn  foddlawn  credu.  Nid 
oes  prawf  uniongyrchol  i'r  synwyrau  corphorol,  heb  fod 
prawf  hefyd  ar  ansawdd  meddwl  dyn,  fel  os  bydd  yn  caru 
y  tywyllwch  yn  fwy  na'r  goleuni,  fod  ganddo  gyfleusdra  i 
wneyd  hyny.  Gall  Cristion  pob  oes  ddweyd,  "Wrth  ffydd 
yr  ydym  yn  rhodio,  ac  nid  wrth  olwg."  "Gwyn  eu  byd  y 
rhai  ni  welsant,  ac  a  gredasant." 

Yr  oedd  lesu  Grist  hefyd  yn  dymuno  anrhydeddu  ei 
ddysgyblion  trwy  ymddangos  iddynt  hwy,  ac  nid  i'r  byd. 
"Fy  anrhydeddwyr  a  anrhydeddaf;"  nid  oedd  ymddygiad  y 
byd  ato  yn  teilyngu  cael  ei  weled  mwy. 

GaUwn   weled  oddiwrth  yr  amgylchiad   hwn,   fod  gan 


12  DARLITH  II. 

lesu  Grist  feddwl  uchel  o  fod  dyn  yn  ddysgybl  proffesedig 
iddo.  Mae  yn  ddigon  tebyg  fod  yn  Jerusalem  a  manau 
ereiU  lawer  yn  teimlo  rhyw  barch  tuag  ato,  ond  ni  chafodd 
neb  y  fraint  o'i  weled,  ond  y  rhai  oedd  yn  ddysgyblion 
iddo.  Os  bydd  gan  lesu  rywbeth  mwy  na'i  gilydd,  y  dys- 
gyblion  a'i  caiff;  a  gallwn  benderfynu  mai  y  ffordd  oreu  i 
foddhau  y  Gwaredwr  yw  bod  yn  ddysgyblion  proffesedig 
iddo,  a'i  arddel  yn  ddigywilydd  ger  bron  dynion.  Dyna  y 
ffordd  i  f wynhau  ei  gymdeithas  a'i  nawdd.  Os  yw  y  gan- 
"wyll  wedi  ei  goleuo,  doder  hi  mewn  canwyllbren. 

3.  Ansawdd  ei  ymddangosiadau.  "I'r  rhai  hefyd  yr  ym- 
ddangosodd  efe  yn  fyw  wedi  iddo  ddyoddef,  trwy  lawer  o 
arwyddion  sicr." 

Ymddangosiadau  wedi  iddo  ddyoddef  oeddynt.  Mae  y 
gair  "dyoddef,"  pan  yn  cael  ei  arfer  am  yr  Arglwydd  lesu 
yn  y  Testament  Newydd,  yn  gyfystyr  yn  aml  a  phe  buasai 
y  gair  "marw"  wedi  ei  ddefnyddio.  "Eithr  y  pethau  a 
ragfynegodd  Duw  trwy  enau  ei  hoU  brophwydi,  y  dyoddef- 
ai  Crist,  a  gyflawnodd  efe  fel  hyn."  (Act.  iii.  18.)  "  Gan 
egluro  a  dodi  ger  eu  bronau,  mai  rhaid  oedd  i  Grist  ddy- 
oddef,  a  chyfodi  oddiwrth  y  meirw."  (Act.  xvii.  3.)  "0 
herwydd  paham  lesu  hefyd,  fel  y  santeiddiai  y  bobl  trwy  ei 
"waed  ei  hun,  a  ddyoddefodd  y  tu  allan  i'r  porth."  (Heb. 
xiii.  12.)  Mae  yn  debyg  fod  y  duU  yma  o  lefaru  wedi 
tarddu  oddiar  y  duU  poenus  y  bu  yr  Arglwydd  lesu  farw. 
Arosai  ei  ddyoddefaint  mawr  yn  fyw  o  flaen  meddwl  y 
dysgyblion,  fel  yr  oedd  y  gair  "dyoddef "  yn  ei  gyssylltiad 
âg  ef  wedi  dyfod  i  olygu  yn  arbenig  y  dyoddef  wrth  farw, 
Yr  oedd  lesu  wedi  dyoddef  Uawer  yn  ystod  ei  fywyd  gof- 
idus  a  chynnefin  â  dolur,  ond  yr  oedd  pob  dyoddef  wedi 
myned  o'r  golwg  yn  ymyl  y  dyoddef  ar  y  groes. 

Ymddangosodd  yn  fijw  ar  ol  iddo  ddyoddef.  Nid  lesu 
marw  ydoedd,  wedi  ei  ladrata  gan  ei  ddysgyblion  o  hyd 
nos,  eithr  ymddangosodd  yn  fyw.  Yr  oedd  yu  fyw  hefyd 
mewn  ystyr  uwchraddol.  Yr  oedd  yn  Arglwydd  byw  ar 
angeu.  Mao  yn  amlwg  oddiwrth  Luc  x.\iv.  39,  a  loan  xx. 
27,  ei  fod  yn  meddu  gwir  gorph — y  corph  oedd  wedi  ei 
gladdu  gan  Joseph,  ond  yr  oedd  yn  awr  yn  gorph  wedi  ei 
"newid."  Credwn  ei  fod  wedi  ei  ysbrydoli  er  yr  adeg  yr 
adgyfudodd,  er  hwyrach  nad  i'r  un  graddau  ag  y  gwnaed 
hyny  ar  ei  esgyuiad  i  ddcheulaw  Duw.  Yr  oedd  felly 
uwchlaw  i  farwülaeth  arglwyddiaethu  aruo  mwyach.     Pe 


ACTAU  I.  3.  13 

buasai  lesu  yn  ymddaDgos  i'r  luddewon,  ni  fuasai  dim 
perygl  idrlynt  ei  ladd  drachefn.  Yr  oedd  wedi  ei  ddyrchafu 
i  anfarwoldeb,  fel  y  bydd  ei  bobl  yn  yr  adgyfodiad  y  dydd 
diweddaf.  Ymddengys  mai  fel  hyn  y  mae  cyfrif  am  waith 
ein  Harglwydd  yn  ymddangos  ar  wedd  araìl  i'r  ddau 
ddysgybl,  yn  diflanu  o'u  golwg  ar  doriad  y  bara,  ac  yn 
dyfod  i  mewn  a'r  drysau  yn  gauad,  &c.  Nid  oes  genym 
hanes  ei  fod  yn  byw  yn  un  man  am  y  chwech  wythnos  hyn ; 
ymddangosai  yn  sydyn,  a  diflanai  mor  sydyn  a  hyny ;  ac  yr 
oedd  rhywbeth  bron  yn  mhob  ymddangosiad  yn  dangos  ei 
fod  yn  "gorph  ysbrydol."  Yr  oedd  pawb  o  flaen  lesu  wedi 
cyfodi  yr  ochr  farwol  i'r  bedd,  ond  cyfododd  ef  yr  ochr 
anfarwol.  Wedi  i  Lazarus  gyfodi,  yr  oedd  angeu  rhyngddo 
âg  anfarwoldeb.  Pan  ymddangosai  y  Gwaredwr  i'r  dysg- 
yblion  yn  y  tymhor  hwn,  yr  oedd  deiliaid  dau  fyd  wyneb 
yn  wyneb— ymddyddanent  â'u  gilydd,  ond  yr  oedd  yr 
lorddonen  yn  rhedeg  rhyngddynt. 

Ymddangosodd  yn  fy  w  trwy  lawer  o  arwyddion  sicr.  Yr 
oedd  yn  rhoddi  pob  prawf  mai  efe  ei  hun  ydoedd.  Yr 
oeddynt  yn  ei  adnabod  â'u  llygaid,  yn  ei  deimlo  â'u  dwylaw, 
ac  yn  gwrandaw  ar  ei  leferydd.  Er  profi  iddynt  mai  nid 
ysbryd  ydoedd,  yr  oedd  yn  bwyta  gyda  hwynt,  ac  yn 
dangos  iddynt  ol  yr  hoelion.  Buasai  yn  anmhossibl  iddynt 
gael  mwy  o  brawfion  nag  a  gawsent  mai  efe  ei  hun  ydoedd. 
Os  nad  efe  ydoedd,  pwy  arall  a  allasai  fod  ?  Yr  oedd  o'r 
pwys  mwyaf  i'r  tystion  etholedig  gael  arwyddion  sicr, 
oblegyd  yr  oedd  athrawiaethau  pwysicaf  Cristionogaeth  yn 
dibynu  ar  adgyfodiad  lesu  Grist,  megys  efíeithioldeb  ei 
aberth,  rhinwedd  ei  eiriolaeth,  adgyfodiad  y  meirw,  &c. 

4.  Yr  ysbaid  dros  ba  un  yr  oedd  ei  ymddangosiadau  yn 
cyrhaedd.  "Gan  fod  yn  weledig  iddynt  dros  ddeugain 
niwrnod."  Yr  oedd  hyn  yn  agos  i  chwech  wythnos  o  am- 
ser.  Yn  yr  amser  yma  nid  oes  genym  hanes  ei  fod  wedi 
ymddangos  ond  deg  o  weithiau,  a  phump  o'r  deg  hyny  y 
diwrnod  yr  adgyfododd.  Yr  oedd  ei  ymweliadau  fel  ym- 
weliadau  angylion  yn  ychydig  ac  yn  anaml,  mewn  cymhar- 
iaeth.  Mae  yn  dra  thebyg  ei  fod  wedi  ymddangos  ragor  o 
weithiau  nag  sydd  genym  ni  o  hanes.  Crybwylla  Paul  ara 
nn  amgylehiad  nad  yw  yn  yr  efengylau.  Ond  tueddir  ni  i 
feddwl  mai  nid  rhyw  lawer  o'i  ymddangosiadau  sydd  ar  ol. 
Mae  ei  ddywediad  wrth  Mair  Magdalen  yn  fath  o  allwedd 
i'w  hanes  yn  y  cyfnod  hwn.     "Na  chyfíwrdd  â  mi;  canys 


14  DARLITH  11. 

ni  ddyrchefaisi  eto  at  fy  Nhad."  Fel  pe  dywedasai,  "Mae 
y  cofleidio  o  hyn  allan  i  fod  yn  ysbrydol;  wedi  i  mi  fyned 
at  fy  Nhad,  cei  â'th  ysbryd  gofleidio  faint  a  fynot."  Y 
mae  fel  yn  dysgu  ei  ddysgyblion  ar  gyfer  agweddiad  mwy 
ysbrydol  ar  ei  deyrnas;  mae  yn  eu  cymmodi  â'r  ddysgeid- 
iaeth,  "Buddiol  yw  i  chwi  fy  myned  i  ymaith."  Gwell 
iddynt  gael  presennoldeb  ei  Ysbryd  pryd  y  mynont,  na'i 
bresennoldeb  corphorol  fel  yr  oedd  yn  awr,  ryw  unwaith 
neu  lai  yn  yr  wythnos.  Arosodd  am  ddeugain  niwrnod  i 
ddangos  iiad  oedd  wedi  digio  wrth  y  ddaear,  a  dim  ond 
deugain  niwrnod,  er  mwyn  i'r  dysgyblion  gael  hamdden  i 
gymhwyso  eu  hunain  mewn  gweddi  erbyn  gwaith  mawr  y 
Pentecost. 

II.  Dysgeidiaeth  yr  Arglwydd  lesu  yn  ystod  y  tymhor 
hwn. 

"A  dywedyd  y  pethau  a  berthynent  i  deyrnas  Ddnw." 
Nid  llawer  o  ddywediadau  lesu  Grist  perthynol  i'r  tymhor 
-dan  sylw  sydd  genym.  Ychydig  a  ddywedodd  wrth  Mair 
Magdalen,  ac  wrth  y  gwragedd  ereill.  Ni  wyddom  beth  a 
ddywedodd  wrth  Pedr  y  tro  cyntaf  y  gwelodd  ef.  Cafodd 
j  ddau  ddysgybl  bregeth  iawn  ganddo  ar  y  íîordd  wrth 
fyned  i  Emmaus,  oblegyd  efe  a  ddechreuodd  ar  Moses  a'r 
hoU  brophwydi,  ac  a  esboniodd  iddynt  y  pethau  am  dano 
ei  hun,  nes  oedd  calon  y  ddau  frawd  yn  llosgi  ynddynt. 
Odfa  bwysig  oedd  yr  odfa  ar  y  fibrdd — pregethwr  mawr, 
testyn  mawr,  a  íFrwyth  mawr ;  ychydig  oedd  y  gwranda- 
wyr,  ond  yr  oeddynt  yn  rhai  iawn.  Cafodd  y  cyfeillion 
gyfarf od  da  iawn  hefyd  yn  absennoldeb  Thomas  yn  hwyr  y 
Sabbath  Cristionogol  cyntaf.  Yr  lesu  a'i  "dangnefedd"  a 
goronodd  y  cyfarfod:  mae  ychydig  eiriau  gan  y  Gwaredwr 
yn  ddigon  i  anfarwoli  odfa.  Cafwyd  adeg  dda  hefyd  y 
Sabbath  drachefn  a  Thomas  gyda  hwynt.  Ni  chredai 
Thomas  nes  cael  yr  odfa  hon,  heb  roddi  ei  fys  yn  ol  yr 
hoelion,  &c.,  ond  erbyn  iddo  gael  yr  un  peth  ag  a  gawsai  y 
dysgyblion  ereill,  "Fy  Arglwydd  a'm  Duw"  mcddai.  Nis 
gall  annghrediniaeth  fyw  yn  awyr  odfa  a'r  lesu  ynddi. 
Dywedwyd  Uawer  o  bethau  dyddorol  a  gwcrthfawr  drach- 
cfn  wrth  y  saith  ar  làn  Môr  GaHlca;  ac  oddiar  ryw  fynydd 
yn  y  wlad  hòno  y  rhoddwyd  i'r  apostolion,  ac  hwyrach  i'r 
pum'  can'  brodyr,  y  commisiwn  mawr  i  brcgethu  yr  cfengyl 
i  bob  crcadur. 

Wedi  y  cwbl,  mae  yn  dra  thebyg  fod  lesu  Grist  wedi 


ACTAU  I.  3.  15 

dweyd  llawer  mwy  o'r  "pethau  a  berthynent  i  deyrnas 
Dduw"  nag  sydd  genym  ni  yn  yr  hanes  yn  yr  Efengylau, 
ac  fod  sylwedd  y  pethau  hyny  yn  nysgeidiaeth  yr  apostol- 
ion  yn  yr  Actau  a'r  Epistolau.  Dichon  fod  yr  apostolion 
wedi  eu  dysgu  pa  fodd  i  sefydlu  diaconiaid  a  henuriaid  yn 
mhob  eglwys,  pan  fyddai  amgylchiadau  yn  galw;  beth. 
bynag  y  maent  yu  myned  yn  mlaen  gyda'r  gorucbwylion 
hyny  fel  pe  na  buasent  syniadau  cwbl  newydd  iddynt. 

1.  Nid  oedd  angeu  wedi  oeri  dim  ar  gariad  lesu  at  ei 
bobl,  "Ymddangosodd  iddynt  wedi  iddo  ddyoddef." 
"Tangnefedd"  oedd  ei  air  cyntaf  wrth  y  dysgyblion,  new- 
ydd  iddo  fod  ei  hunan  yu  yr  ystorm  fawr  yn  ei  bwrcasu. 

2.  Nid  oedd  dyoddefiadau  y  Ceidwad  wedi  effeithio  dim 
i  wanhau  ei  ddyddordeb  yn  ei  achos.  Siaradai  am  y  "peth- 
au  a  berthynent  i  deyrnas  Dduw"  fel  cynt.  Mae  dynion 
yn  aml  yn  hysbyddu  eu  hunain  mewn  bylchau  cyfyng,  na 
byddant  yn  werth  dim  ar  ol  hyny;  ond  mae  y  Gwaredwr 
mor  gryf  yn  feddyliol  a  moesol  ar  ol  y  groes  ag  ydoedd 
cyn  hyny.     "Ni  phalla  ac  ni  ddigalona  efe." 

3.  Pethau  ymarferol  crefydd  y w  y  pethau  pwysig.  Gall- 
asai  lesu  ddweyd  llawer  am  farw  ac  am  y  byd  ysbrydol, 
ond  y  "petbau  am  deymas  Ddnw"  oedd  ganddo.  Gofalwn 
ni  am  y  deyrnas  wrth  fyw,  fe  ofala  y  deyrnas  am  danom 
ninnau  wrth  farw. 

4.  Mor  ardderchog  y  w  dysgu  ymddyddan  am  bethau  cyn 
marw,  gwerth  ymddyddan  am  danynt  ar  ol  marw.  Gym- 
maint  o  bethau  sydd  yn  myned  â'n  bryd  ar  y  ddaear,  na 
byddant  yn  wertb  ein  sylw  yn  y  nefoedd.  Gan  fod  yn  ein 
cyrhaedd  bethau  a  allant  fyw  yn  y  ddau  fyd — ffrwythau 
sydd  yn  tyf u  y  ddwy  ochr  i'r  afon,  bydded  i  ni  roddi  gwerth 
arnynt,  ac  ymhyfrydu  ynddynt. 


16 


DARLITH    III. 

AcT.  T.  4 — 8. 

4.  Ae  wedi  ymeynnuU  gyda  hwynt.i  efe  a  orchymynodd  iddynt 
nad  ymadawent  o  Jerusalem,  eithr  dysgwyl  am  addewid  y  Tad,  yr 
hwn,  eb  efe,  a  glywsoch  genyf  fi. 

5.  Oblegyd  loan  yn  ddiau  a  fedyddiodd  â  dwfr;  ond  chwi  a  fed- 
yddir  â'r  Ysbryd  Glàn,-  cyn  nemawr  o  ddyddiau. 

6.  Gan  hyny  wedi  eu  dyfod  hwy  yn  nghyd,  hwy  a  ofynasant  iddo, 
gan  ddywedyd,  Arglwydd,  ai  y  pryd  hwn  y  rhoddi  drachefn  y  fren- 
iniaeth  i  Israelr^ 

7.  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt,  Ni  pherthyn  i  chwi  wybod  yr 
amseroedd  na'r  prydiau,^  y  rhai  a  osododd  y  Tad  yn  ei  feddiant  ei 
hun.° 

8.  Eithr  chwi  a  dderbyniwch  nerth  yr  Ysbryd  Glàn^  wedi  y  delo 
efearnoch;  ac  a  fyddwch  dystion  i  mi  yn  Jerusalem,  ac  yn  holl 
Judea,  a  Samaria,  ac  hyd  eithaf  y  ddaear.'' 

NODIABÀU       i.       D  A.  B  LLB  ir  I  A  D  i.  V  . 

1  A  chan  ymfrynnuU  gyda  hwynt.— C.  D.  Nen,  Gan  fwyta  gyda  hwynt.— Y.  D. 
Ac  wedi  eu  cynnuU  hwynt  yn  nghyd.— J.  W.  Cymmerodd  y  cyfarfod  hwn  le  ar 
ddydd  yr  esgyniad,  a'r  lle  cyfarfod  oedd  naill  ai  mynydd  yr  Olewydd  neu  Jer- 
usalem,  o'r  hwn  le  y  darllenwn  "i'r  lesu  eu  dwyn  hwy  allan  hyd  yn  Bethania." 
(Lnc  xxiv.  50.)  — Gloag. 

2Neu,  Yn  yr  Ysbryd  Glân.— Y.  D.  loan  yn  wir  a  drochai  mewn  dwfr,  ond 
chwi  a  drochir  yn  yr  Ysbryd  Glân. — J.  W.,  a  A.  B.  U.  Yn  awr  dywedwyd  wrth- 
ynt  fod  eu  hysbrydoedd  i  gael  eu  bedyddio,  hyny  yw,  eu  suddo  i  nerth  yr  Ysbryd 
Dwyfol,  mor  gyfiawn  ag  yr  oedd  eu  cyrph  wedi  cael  eusuddoyn  nyfroedd  yrlor- 
ddonen.-  Plümptbb  in  Ellicott's  Com. 

'■^  Arglwydd,  a  wyt  ti  yn  awr  yn  adferu  y  freniniaeth  i  Israel.-C.  D.  Mae  y 
cyfnewidiad  o'r  ysbryd  a  Bynnyrchodd  y  gofyniad  hwn  i'r  ysbryd  yn  yr  hwn  y 
preBethodd  Pedr  edifeirwch  a  maddeuant  i  bawb  a  alwai  yr  Arglwydd,  (Act.  ii. 
38,  39.)  yn  un  o'r  prawflon  penaf  o  wyrth  y  Pentecost.— Lümby. 

■•  Nid  yw  i  chwi  i  wybod  amseroedd  na  phrydiau.— 0.  D.  Er  y  rhybudd  hwn, 
y  mae  Uawer  o  weision  ardderchocaf  yr  eglwys  yn  y  gwahanol  oesau,  o  oes  yr 
apoBtolion  hyd  ein  dyddiau  ni,  wedi  ceisio  pendertynu  yr  amseroedd  hyn. — 
SPEncB. 

^  A  osododd  y  Tad  o  fewn  ei  awdurdod  ei  hun.— C.  D.  Neu,  A  bennododd  y 
Tad  trwy  ei  awdnrdod  ei  hun.— Y.  D.     A  eadwodd  y  Tad  iddo  ei  hun.  — J.  W. 

^-  Eithr  chwi  a  dderbyniwch  nerth  pan  ddelo  yr  Ÿsbryd  Glan  arnoch,  a  chwi  a 
fyddwch  fy  nhystion  i  yn  Jerusalem,  &c.— C.  D.,  a  A.  B.  U.  Ond  chwi  a  dder- 
byniwch  nerth,  drwy  i'r  Ysbryd  Glân  ddyfod  amoch.— J.  W. 

'  Cymharer  yr  iaith  yma  â  Mat.  xxviii.  19.  Maro  xvi.  15.  Mae  yn  anmhossìbl 
fod  y  dyseyblion  heb  ddeall  oddi  wrthi  fod  maes  eu  llafur  i  fod  gymmaint  a'r 
byd.-HACKETT.  Ar  ol  hyn,  er  hyny,  y  deallasant  fod  y  Cenedloedd,  fel  y  cyfryw, 
i  gael  cyfranogi  o  freintiau  yr  efengyl :  gwel  Act.  x.  34.  xi.  17. 

BEDYDDIO    A'R    YSBRYD    GLAN. 

Wedi  dwcyd  yn  yr  adnodau  blacnorol  i'r  Arglwydd  lesu 
"ymddangos  yn  fyw  'wedi  iddo  ddyoddef,"  rboddi  "gorcb- 
ymynion  i'r  apostolion  a  ctholasai,"  a  "  dywedyd  y  petbau 
a  bertbyncnt  i  dcyrnas  Dduw,"  mac  Luc  yn  myned  yn 
mlaen  yn  yr  adnodau  ger  ein  bron  i  fanylu  ycbydig  ar  y 
modd  yr  oedd  rbai  o'r  pctbau  byn  wedi  dygwydd. 

Ymofyniad  sydd  yn  cyfodi  yn  naturiol   uwcb  bcn  yr 


ACTAU  I.  4-8.  17 

adnodan  hyn  yw :  Pa  un  ai  at  un  cynnuUiad  o  eiddo  yr  Ar- 
glwydd  a'i  ddysgyblion  y  cyfeirir,  ynte  at  ddau  gynnulliad 
gwahanol.  Tybia  rhai  fod  adn.  4,  5.  yn  golygu  cynnuUiad 
ar  un  adeg,  ac  adn.  6 — 8.  yn  golygu  cynnuUiad  ar  adeg 
wahanol.  Tueddir  ni  i  gredu  mai  yr  un  cynnulliad  sydd 
yn  yr  holl  adnodau,  a  bod  "  gan  hyny  "  adn.  6.  yn  cyfeirio 
yn  ol  at  adn.  4. 

Ar  y  dybiaeth  mai  un  cynnulliad  sydd  yma,  cyfyd  yr 
ymofyniad,  Ar  ba  adeg,  ac  yn  mha  le  yr  oedd  y  cynnulliad 
hwnw  ?  Buasid  yn  casglu  oddiwrth  adn.  9.  mewn  cys- 
sylltiad  âg  adn.  12.  mai  ar  fynydd  yr  Olewydd  yr  oedd,  ar 
adeg  esgyniad  y  Gwaredwr  i'r  nefoedd.  Ond  y  mae  gwrth- 
wynebiad  yn  cyfodi  i'r  golygiad  hwn  oddiwrth  eiriau  Luc 
yn  y  bennod  olaf  o'i  Efengyl.  (adn.  49,  50.)  Os  at  yr  un 
adeg  y  cyfeirir  yn  Luc  xxiv.  49.  ag  yn  y  testyn,  mae  yn 
ymddangos  oddiwrth  Luc  xxiv.  50.  mai  ar  ol  yr  ymddyddan 
a  gofnodir  yma  yr  aeth  yr  lesu  i  fynydd  yr  Olewydd. 
Tueddir  ni  i  gredu  mai  yn  Jerusalem  y  cymmerodd  ym- 
ddyddan  y  testyn  le,  cyn  i'r  lesu  gymmeryd  y  dysgyblion 
"  allan  hyd  yn  Bethania."  Nid  oes  dim  yn  y  syniad  hwn 
yn  annghysson  â'r  hyn  a  ddywedir  yn  adn.  9.  ac  y  mae 
hefyd  yn  cyd-daro  â'r  hanes  a  rydd  Luc  yn  ei  Efengyl. 

I.  Gorchymyn  yr  lesu  i'r  dysgyblion.  (adn.  4,  5.) 

1.  Yr  oeddynt  i  aros  yn  ninas  Jerusalem.  "  Efe  a  orch- 
ymyuodd  iddynt,  nad  ymadawent  o  Jerusalem."  Nid  oedd 
cartref  yr  un  o'r  apostolion  yn  Jerusalem,  ac  heb  gyfar- 
wyddyd  neiUduol,  nid  annaturiol  fuasai  iddynt  adael  y  lle. 
Nid  oedd  lesu  wedi  cael  dim  ond  anmharch  yn  Jerusalem, 
a'i  groeshoelio  yno  yn  y  diwedd.  Wedi  iddo  adgyfodi, 
lluniwyd  celwydd  i  ddweyd  mai  y  dysgyblion  oedd  wedi  ei 
ladrata,  tra  yr  oedd  y  rôilwyr  yn  cysgu,  Ond  rhybuddia 
lesu  hwy  i  beidio  ymadael  oddi  yno.  Mor  bwysig  i  Grist- 
ionogaeth  oedd  y  rhybudd  hwn  !  Beth  pe  buasai  y  dysg- 
yblion  wedi  gadael  y  Ue,  ac  i  ddydd  y  Pentecost  fyned 
heibio,  gan  adael  y  maes  yn  rhydd  i'r  luddewon  i  roddi  yr 
esboniad  a  fynasent  ar  amgylchiadau  y  Pasc. 

2.  Yr  oeddynt  i  ddysgwyl  am  yr  addewid  o'r  Ysbryd 
Glân.  "  Eithr  dysgwyl  am  addewid  y  Tad,  yr  hwn,  eb  efe, 
a  glywsoch  genyf  fi." 

(1,)   Geiwir  hi  yn  addewid  y  Tad.     Y  rheswm  am  hyny 
ydyw,  fod  y  Tad  wedi  rhoddi  yr  addewid  trwy  y  prophwyd 
Joel.  (Joel  ii.  28.)     Gwel  hefyd  Esai.  xliv.  3. 
2 


18  DARLITH  III. 

(2,)  Dywed  lesu  Grist  iddo  lefaru  am  yr  addeẁid  hon 
o'r  blaen.  Gwnaeth  hyny  yn  fwyaf  neillduol  yn  y  geiriau 
sydd  wedi  eu  cofnodi  gan  loan.  (loan  xiv.  16,  17.  26.  xv. 
26.  xvi.  7.)  Mae  rhai  yn  gwadu  dilysrwydd  Efengyl  loan, 
ond  y  mae  lesu  Grist  ei  hun  yn  cyfeirio  yma  at  eiriau  o'i 
eiddo  ei  hun,  y  rhai  a  gofnodir  i  ni  yn  unig  gan  loan. 

(3,)  Darlunia  ein  Harglwydd  yr  addewid  o'r  Ysbryd 
Glân  trwy  y  ffigiwr  o  fedyddio  â'r,  neu  yn  yr  Ysbryd  Glân. 
"  Oblegyd  loan  yn  ddiau  a  fedyddiodd  â  dwfr,  ond  chwi  a 
fedyddir  â'r  Ysbryd  Glân,  cyn  nemawr  o  ddyddiau."  Mae 
yn  ammheus  a  ydy w  "  bedydd  yr  Ysbryd  Glân  "  yn  eiriad 
priodol ;  nid  ydyw  yn  ymadrodd  ysgrythyrol,  ac  felly  dylid 
ei  arfer  yn  ochelgaT. 

Yr  unig  un  sydd  wedi  son  am  fedyddio  â'r  Ysbryd  Glân 
cyn  hyn  ydyw  loan  Fedyddiwr.  (Mat.  iii.  11.  Luc  iii.  16. 
loan  i.  33.)  Dengys  yr  adnod  olaf  a  nodwyd  nad  loan  a 
roddodd  fodolaeth  i'r  ymadrodd,  ond  Duw  ei  hun.  Dengys 
y  testyn  mai  rhywbeth  yn  y  dyfodol  oedd  bedyddio  â'r 
Ysbryd  Glân.  Yr  oedd  dylanwadau  yr  Ysbryd  Glân  yn  y 
byd  erioed ;  yr  oedd  yr  Arglwydd  lesu  wedi  cyfranu  yr 
Ysbryd  Glân  yn  rhanol  cyn  hyn,  (loan  xx.  22.)  ond  nid 
oedd  dim  a  gymmerasai  le  hyd  yma  yn  cael  ei  ystyried  yn 
fedyddio  â'r  Ysbryd  Glân.  Mae  yn  amlwg  fod  amgylch- 
iadau  dydd  y  Pentecost  yn  cael  eu  golygu  yn  gyflawniad 
o'r  addewid,  ac  yn  cynuwys  bedyddio  â'r  Ysbryd  Glân. 
Yr  unig  le  y  sonir  am  fedyddio  â'r  Ysbryd  Glân  ar  ol  hyn 
ydyw  Act.  xi.  15,  16.  Cyfeirir  yno  at  roddiad  yr  Ysbryd 
yn  nhŷ  Cornelius :  yr  oedd  yr  amgylchiad  hwnw  wedi  peri 
i  Pedr  gofio  gciriau  y  Gwaredwr  yn  ein  testyn.  Yr  unig 
ddau  amgylchiad  y  dywedir  fod  yr  Ysbryd  wedi  ei  dywallt 
ydynt,  dydd  y  Pentecost  a  thŷ  Cornelius ;  cael  ei  roddi 
trwy  gyfryngau  y  mae,  o  i'an  ei  ddylanwadau  gwyrthiol,  yn 
mhob  amgylchiad  arall.  Mae  y  dylanwadau  yn  helaethach 
ar  ddydd  y  Pentecost  ac  yn  nhŷ  Cornelius,  a  dyna  paham 
y  gelwir  hwy  yn  fedyddio  yn  yr  Ysbryd  Glân.  Nid  oes  dim 
yn  milwrio  yn  erbyn  y  syniad  o  drochi  yn  y  dywediad  fod 
yr  Ysbryd  wedi  ei  dywallt.  Dylid  cofio  mui  ymadrodd 
ffigyrol  yw  "tywallt  yr  Ysbryd  Ghin."  Diau  mai  y  syniad 
o  gyflawnder  sydd  yn  y  gair  "tywallt"  yn  y  cyssylltiad 
hwn,  ond  ni  ddywedir  yn  un  man  mai  y  tywallt  oedd  y 
bedyddio.  Tywalltwyd  yr  Ysbryd  fcl  y  Ihinwyd  y  tŷ,  ac 
y  trochwyd  y  bobl  oedd  ynddo.   (Act.  ii.  2.)     Tywullt  y 


ACTAU  r.  4-8.  19 

■dwfr  a  wneir  i'r  fedyddfan,  ac  yna  claddu  y  bobl  ynddo. 
3klae  yn  ■wir  y  sonir  yn  y  brophwydoliaeth  am  dywallt  yr 
Ysbryd  ar  bersonan ;  ac  felly  y  gwnaed,  oblegyd  darlunir 
ef  fel  yn  dyfod  o'r  nefoedd  i'r  ystafell  lle  yr  oedd  y  bobl — 
tywalltwyd  yr  Ysbryd  ar  y  bobl  oedd  yn  yr  ystafell,  nes  eu 
bedyddio,  neu  eu  trochi  ynddo.  Yr  un  modd  yn  hoUol  y 
gellid  tywallt  dwfr  ar  bersonau  nes  en  claddu  yn  y  dwfr.* 

II.  Gofyniad  y  dysgyblion  i'r  Arglwydd  lesu.  "Ar- 
glwydd,  ai  y  pryd  hwn  y  rhoddi  drachefn  y  freniniaeth  i 
Israel?" 

Dyma  y  peth  cyntaf  o  weithredoedd  yr  apostolion  y  mae 
Luc  yn  ei  gofnodi  yn  ei  Ail  Draethawd.  Bu  y  dysgwyliad 
am  deyrnas  ddaearol  farw  gyda  marwolaeth  yr  lesu,  (Luc 
xxiv.  21.)  ond  dengys  yr  adnod  hon  fod  yr  hen  syniad,  i 
ryw  raddau  o  leiaf,  wedi  adgyfodi  gydag  adgyfodiad  y 
Ceidwad.  Cymmerir  yn  ganiatâol  fod  rhoddi  y  freniniaeth 
drachefn  i  fod,  ond  carent  wybod  a  oedd  hyny  i  fod  yn 
awr.  Dichon  fod  y  dywediad,  "  Chwi  a  fedyddir  â'r  Ys- 
bryd  Glân  uyn  nemawr  o  ddyddiau,"  wedi  awgrymu  y 
gallasai  fod  y  deyrnas  i  gael  ei  rhoddi  i  Israel  ar  yr  nn 
pryd. 

III.  Atebiad  lesu  Grist,  "Ni  pherthyn  i  chwi  wybod  yr 
amseroedd  na'r  piydiau,  y  rhai  a  osododd  y  Tad  yn  ei 
feddiant  ei  hun." 

Nid  yw  ein  Harglwydd  yn  gwneyd  sylw  uniongyrchol 
o'u  camsyniad  am  natur  ei  deyrnas.  Gadawa  i  amser  ac 
amgylchiadau  esbonio  hyny  iddynt.  Y  peth  a  wna  ydyw 
dangos  anmhriodoldeb  y  duedd  oedd  ynddynt  i  wybod  yr 


*  "  Crist  ei  hnn  oedd  i  weinyddu  bedydd  yr  Ysbryd  Glân.  '  Efb  a'ch  bedydd- 
ia  chwi  â'r  Ysbryd  Glân.'  (Mat.  iii.  6.  loan  1.  33.)  Maebedydd  yr  Ysbryd 
Glân  wedi  darfod  sryda'r  oes  apostolaidd ;  nid  oes  genym  sail  i  ^edn  fod  neb 
wedi  cael  en  bedyddio  yn  yr  Ysbryd  Glân,  ond  y  rhai  y  dywedir  yn  bendant  ya 
y  Testament  Newydd  eu  bod,  y  rhai  ar  ol  hyny  a  lefarent  â  thafodan.  (Act.  ii. 
2—4.  X.  44—46.  si.  15-17.)  Yr  oedd  bedydd  yr  Ysbryd  Glân  yn  hollol  wahanol 
î  ddonian  cadwedigol  a  santeiddiol  yr  Ysbryd,  y  rhai  a  fwynheir  gan  bob 
credadyn.  Mae  bedydd  yr  Ysbryd  Glân  i'w  jstyried  fel  un  o'r  gwyrthiau  a'r 
rhyfeddodau  ar  ddechreuad  Cristionogaeth,  er  ei  sefydlu  yn  y  byd,  y  rhai  a  ddar- 
fyddasant  ar  ol  6i  sefydliad ;  tra  mae  ei  ddoniau  cadwedigol  i  gydoesi  â'r  oruch- 
wyliaeth  Gristionogol  ei  hnn."— Db.  Joses  yn  "  Y  Weithred  o  Pedyddio,"  tndal. 
11,  12. 

"Arferir  'tywallt'  a  'syrthio'  i  ddynodi  ei  ddyfodiad  o'r  nchelder; 
•gwisgo'  i  ddynodi  ei  fod  yn  amddiffyniad  cylchynol  i'r  apostolion  ;  'Uenwi'  i 
ddynodi  ei  gyflawnder  mewnol ;  a  '  bedyddio'  i  ddynodi  eu  bod  megys  wedi  ea 
llyncni  fyny  yn  yr  elfen  Ddwyfol."-CYNnDELW,  Esboniad  ar  Act.  i.  5. 

Mae  sylwadan  rhagorol  ar  "Fedyddioyn  yr  Ysbryd  Glân"  yn  y  Bedyddiwr 
am  y  üwyddyn  1863,  tndal.  20—3.,  gan  y  Parch.  John  ETans,  Abercanaid.  Gwal- 
er  hefyd  Geiriadnr  ilathettt  o  dan  "  Bedydd  yr  Ysbryd  Glân." 


20  DARLITH  III. 

amser  yr  oedd  amgylchiadati  y  dyfodol  i  gymmeryd  lle. 
Yr  oedd  lesu  Grist  newydd  awgrymu  yr  adeg  y  tywelltid 
yr  Ysbryd  Glân,  ac  yr  oedd  hyny  wedi  defifroi  eu  cywrein- 
rwydd  i  wybod  yr  adeg  y  cymmerai  pethau  ereill  le.  Cyn- 
nil  hefyd  oedd  ein  Harglwydd  am  amser  tywalltiad  yr 
Ysbryd — "cyn  nemawr  o  ddyddiau."  Ni  ddywedodd  pa 
ddiwmod;  gallasai  yn  hawdd  ddweyd  mai  ar  ddydd  y  Pen- 
tecost,  yn  mhen  y  deng  niwrnod;  ond  mwy  priodol  oedd 
eu  gadael  i  wylio  a  dysgwyl  bob  dydd  nes  y  deuai. 

Mae  y  gair  "amseroedd"  yn  golygu  cyfnodau  hwy,  a'r 
gair  "prydiau"  yn  golygu  cyfnodau  byrach.  Cynnwysa 
y  ddau  air  yr  adegau  ar  ba  rai  y  mae  holl  amgylchiadau  y 
dyfodol,  bychain  a  mawrion,  i  gymmeryd  lle. 

Ni  pherthynai  hyd  y  nod  i'r  apostolion  wybod  yr  "am- 
seroedd  na'r  prydiau."  Mae  hyn  yn  gysson  â  dysgeidiaeth 
ein  Harglwydd  mewn  manau  ereill.  (Mat.  xxiv.  36.  Marc 
xüi.  32.) 

Os  nad  oedd  yr  apostolion  i  wybod  yr  amseroedd  a'r 
prydiau,  yr  oedd  yn  wahanol  gyda  golwg  ar  Dduw.  "Y 
rhai  a  osododd  y  Tad  yn  ei  feddiant  ei  hun."  Darllena  y 
Cyfieithiad  Diwygiedig,  "A  osododd  y  Tad  o  fewn  ei  awd- 
nrdod  ei  hun;"  ac  ar  ymyl  y  ddalen,  "A  bennododd  y 
Tad  trwy  ei  awdurdod  ei  hun."  Yn  ol  y  cyntaf  dysgir  fod 
amseriad  y  dygwyddiadau  o  dan  reolaeth  neu  awdurdod  y 
Tad.  Yn  ol  yr  olaf  dysgir  fod  amseriad  y  dygwyddiadau 
wedi  ei  bennodi  trwy  awdurdod  y  Tad. 

IV.  Y  gwirionedd  a  draetha  ein  Harglwydd  yn  nglun 
â'i  atebiad  i'r  dysgyblion.  "Eithr  chwi  a  dderbyniwch 
nerth  yr  Ysbryd  Glân  wedi  y  delo  efe  arnoch;  ac  a  fydd- 
wch  dystion  i  mi  yn  Jerusalem,  ac  yn  holl  Judea,  a  Samar- 
ia,  ac  hyd  eithaf  y  ddaear." 

1.  Yr  oeddynt  i  dderbyn  nerth.  "Eithr  chwi  a  dder- 
byniwch  nerth,  pan  ddelo  yr  Yabryd  Glân  arnoch."  Nid 
gwybodaeth  o'r  dyfodol  oeddynt  i  dderbyn,  ond  nerth  i 
■wneyd  eu  gwaith. 

2,  Y  defnydd  oeddynt  i  wneyd  o'r  nerth.  "A  chwi  a 
fyddwch  dystion  i  mi."  Tystion  i'w  eiriau  a'i  weithred- 
oedd,  i'w  gymmcriad  a'i  angeu,  i'w  adgyfodiad  a'i  esgyniad. 
Yr  oedd  eisieu  nerth  i  ddal  y  dystiolaeth  hon  i  fyny;  nerth 
corph  a  nerth  meddwl,  nerth  geiriau  a  nerth  gwyrthiau, 
ncrth  i  fyw  a  nerth  i  farw.  Yr  oedd  eisieu  nerth  i  wynebu 
y  byd  yn  ei  anwybodaeth  ac  yn   ei  ddysgeidiaeth,  yu  ei 


ACTAU  I.  4-8.  21 

-dlodi  ac  yn  ei  wychder,  yn  ei  greulondeb  ac  yn  ei  hudol- 
iaethau.  Nid  oedd  dim  ond  nerth  yr  Ysbryd  Glân  a 
wnaethai  y  tro. 

Ni  bü  erioed,  ac  ni  bydd  byth,  y  fath  gyfrifoldeb  ar 
■ddeuddeg  o  ddynion.  Pe  buasai  y  rhai  hyn  wedi  troi  yn 
siomediff,  beth  a  ddaethai  o  holl  waith  Mab  Duw?  Eithr 
"tystion  etholedig"  y  nefoedd  oeddynt.  Daliasant  eu  tir 
jn  deilwng  o'r  ymddiriedaeth.  Yr  oedd  yr  unig  Judas 
oedd  yn  eu  plith  wedi  myned  i'w  le  ei  hun  cyn  dechreu 
dwyn  tystiolaeth  i  adgyfodiad  yr  Arglwydd  lesu. 

3.  Maes  eu  llafur.  "  Yn  Jerusalem,  ac  yn  holl  Judea,  a- 
Samaria,  ac  hyd  eithaf  y  ddaear."  Dyma  ragdrefn  fawr 
yr  oes  apostolaidd.  Dechreuwyd  yn  Jerusalem  ddydd  y 
Pentecost.  Gweithiwyd  holl  Judea  o  Jerusalem  y  blyn- 
yddoedd  cyntaf  ar  ol  dydd  y  Pentecost.  Drachefn  aeth  yr 
efengyl  i  Samaria.  Trwy  dŷ  Cornelius  a  thrwy  Antiochia 
aeth  at  y  Cenedloedd,  gan  wynebu  ar  "  eithaf  y  ddaear." 
Hanes  yr  apostolion  yn  cario  allan  ragdrefn  yr  adnod  hon 
yw  Llyfr  yr  Actau.  Dyma  awgrym  i'r  apostolion  mai  nid 
i  Israel  yn  unig  yr  oedd  y  "deyrnas,"  eithr  hefyd  i  Samar- 
ia,  ac  i  eithaf  y  ddaear. 

1.  Mor  werthfawr  yw  meddu  arweinydd  yn  deall  ei 
waith.  "Efe  a  orchymynodd  iddynt  nad  ymadawent  o 
Jerusalem."  "Aroswch  chwi  yn  ninas  Jerusalem,  hyd  oni 
wisger  chwi  â  nerth  o'r  uchelder."  Gallu  pwysig  yn  aml 
yw  y  gallu  i  "aros." 

2.  Mae  yn  ofynol  cael  cymhwysder,  hyd  y  nod  at  waith 
da,  cyn  ymaflyd  ynddo.  "Dysgwyl  am  addewid  y  Tad." 
Amryfusedd  mawr  fuasai  i'r  dysgyblion  wynebu  y  miloedd 
cyn  derbyn  addewid  y  Tad. 

3.  Mae  yr  Arglwydd  lesu  yn  cadw  mewn  cof  yr  oU  y 
mae  wedi  ei  ddysgu  i  ddynion.  "Yrhwn  a  glywsoch  gen- 
yf  fi."  Yr  oedd  yr  hyn  a  ddywedasai  wedi  aros  yn  ei 
feddwl  trwy  Gethsemaue,  a  Chalfaria,  a'r  bedd.  Er  i  ni 
annghofio  geiriau  yr  lesu,  ni  annghofir  hwy  gan  yr  lesu  ei 
hunan.  Byddai  yu  dda  i  ninnau  ystyried  y  bydd  pethau 
yr  ochr  hon  i'r  bedd  yn  cael  eu  cofio  genym  yr  ochr  arall. 

4.  Mor  gyndyn  ac  annyben  ydyw  dynion  i  ollwng  eu 
gafael  o  hen  syniadau.  "  Ai  y  pryd  hwn  y  rhoddi  drachefn 
y  freniniaeth  i  Israel?" 

5.  Mor  awyddus  ydym  i  wybod  yr  hyn  na  pherthyn  i  ni, 
tra  y  boddlonwn  mewn  anwybodaeth  o'r  hyn  a  ddylem  wy- 


22  DARLITH  IV. 

bod.     "Ni   pherthyn   i   ch-wi   wybod   yr   amseroedd   na'r 
prydiau." 

6.  Y  fath  ddiogelwcb  ydyw  fod  dygwyddiadau  y  byd  o 
dan  lywodraeth  üuw.  "Ŷ  rhai  a  osododd  y  Tad  yn  ei 
feddiant  ei  hun." 

7.  Mor  ogoneddus  y  mae  Duw  yn  rhoddi  adnoddau  a 
gwaith  ar  gyfer  eu  gilydd.      "Eithr  chwi  a  dderbyniwch 

nerth ac  a  fyddwch  dystion  i  mi."     "Digon  i  ti  fy 

ngras  i." 


DARLITH    IV. 

ACT.  T.  9. 

9.  Ac  wedi  iddo  ddywedyd  y  pethau  hyn,  a  hwynthwy  yn  edrych, 
efe  a  ddyrchafwyd  i  fyny;^  a  chwmmwl  a'i  derbyniodd  ef  allan  o'u 
golwg  hwynt.^ 

NOI>IAI>A.Ü       A       D  Á  B  L  L  X  H  I  A.  D  A  ü  . 

i  Fel  yr  oeddynt  yn  edrych,  efe  a  gyinmerwyd  i  fyny.-  C.  D.  Pan  yr  ydym 
yn  son  am  esgyniad  Crist,  rbaid  ei  ddeall  am  ei  natur  ddynol  yn  unig,  oblegyd 
fel  Duw  y  mae  yn  bresennol  yn  mhob  man.  Nid  oedd  ei  esgyniad  yn  gynnwys- 
edig  mewn  nnrhyw  symmudiad  lleol  ar  ei  natur  Ddwyfol,  ond  yn  nyrchafiad  ei 
ddynoliaeth.  Efe  a  aeth  i'r  nefoedd  fel  Cyfryngwr  rhwng  Duw  a  dyn,  ac  fel  y 
cyfryw,  efe  a  ddyrchafwyd  goruwch  pob  tywysogaeth  ac  awdurdod.— Gloao. 

^Nis  gallwn  fyned  tu  hwnt  i'r  cwmmwl ;  eithr  yr  oedd  y  cwmmwl  hwnw  yn 
arwydd  o  ogoniant  y  Presennoldeb  Tragywyddol,  fel  y  Shechinah  a  lanwai  y 
deml  er's  talm,  (1  Bren.  viii.  10,  II.  Esa.  vi.  1-4.)  a  digon  i  ni  yw  gwybod  mai 
lle  mae  Duw,  yno  hefyd  y  mae  Crist ;  gan  ddal  gafnel,  er  o  dan  delerau  a  deddfau 
newyddion,  yn  y  natur  ddynol,  yr  hon  a'i  gwnaetii  yn  gyflfelyb  i'w  frodyr.— 
Flcmptbb. 

ESGYNIAD    Y    GWAEEDWR. 

Mae  Luc  a'r  efengylwyr  ercill,  pau  yn  ysgrifenu  yr 
Efengylau,  yn  dechreu  trwy  roddi  hanes  dyfodiad  yr  Ar- 
glwydd  lesu  o'r  nefoedd  i'r  ddaear;  ond  dechreuir  Llyfr  yr 
Actau  trwy  roddi  hanes  ei  fynediad  o'r  ddaear  i'r  nefoedd. 
Gyda  golwg  ar  ei  fy wyd  a'i  waith  ar  y  ddacar  dy wcdodd  yr 
lesu,  "Mi  a  ddaethum  allan  oddiwrth  y  Tad,  ac  a  ddaethum 
i'r  byd;"  a  chyda  golwg  ar  ci  fywyd  a'i  waitli  yn  y  nefoedd 
dywedodd,  "Trachefn  yr  wyf  yn  gadael  y  byd  ac  yn  myned 
at  y  Tad."  (loan  xvi.  28.)  Mewn  ystyr  mae  pob  creadur 
deallol  yn  dyfod  aUan  oddiwrth  y  Tnd;  ond  y  mae  dyn  yn 
dyrysu  ar  ei  daith,  ac  yn  lle  myned  drachefn  at  y  Tad,  y 
mae  yn  troi  i'w  ffordd  ei  linn.  Ond  daoth  lesu  i'r  byd,  ac 
aeth  trwyddo  heb  golli  y  ffordd, — aeth  drachefn  at  y  Tad. 

Yr  oedd  y  naill  gyfnod  o  fywyd  Icsu  yn  rhagarweiniol 
i'r  cyfnod  arall.  Yr  ocdd  cyfnod  yr  arfaethu  cyn  dyfod  i'r 
byd  yn   sylfaen  i'r  cyfnod  o  ddyoddef  yn  y  byd;  yr  ocdd 


ACTAU  I.  8.  23 

cyfnod  y  dyoddef  yn  y  byd  yn  sylfaen  i'r  cyfnod  o  ogon- 
eddiad  yn  y  nefoedd;  ac  mae  yr  holl  gyfnodau  yn  rhagar- 
weiniol  i'r  oes  o  ogoniant  tragywyddol,  wedi  y  rhoddir  y 
deyrnas  i  Dduw  a'r  Tad,  pryd  y  bydd  Duw  oll  yn  oll, 

Dyma  y  tro  diweddaf  i'r  Arglwydd  lesu  a'i  ddysgyblion 
i  gyfarfod  gyda'u  gilydd  ar  y  ddaear.  Yr  oeddynt  wedi 
cael  Uawer  cyfarfod  o'r  blaen,  a  phethau  eu  cyfarfodydd 
hwy  yw  defnyddiau  cyfarfodydd  goreu  y  ddaear  byth  ar  ol 
hyny.  Dyma  yr  Athraw  a'r  dysgyblion  pwysicaf  a  f u  ar  y 
ddaear  erioed;  nid  oeddynt  yn  llawer  mewn  rhif,  nac  yn 
rhwysgfawr  mewn  ymddangosiad,  ond  yr  oeddynt  yn  siarad 
pethau  i  fyw  byth.  Yr  oeddynt  yn  cerdded  mor  drwm,  fel 
na  ddileuir  ol  eu  traed  holl  ddyddiau  y  ddaear. 

I.  Y  lle  oddiar  yr  hwn  yr  esgynodd  yr  Arglwydd  lesa 
i'w  ogoniant. 

Nid  oes  genym  ond  dwy  adnod  yn  cyffwrdd  â'r  mater 
hwn,  sef  Luc  xxiv.  60.  ac  Act.  i.  12.  Ni  buasem  yn  gwy- 
bod  dim  am  le  esgyniad  y  Gwaredwr  oni  buasai  Luc. 
Ymddengys  oddiwrth  yr  adnodau  hyn  i'r  esgyniad  gym- 
meryd  Ue  oddiar  fynydd  yr  Olewydd,  yn  agos  i  bentref 
Bethania.  Yr  oedd  y  mynydd  daith  diwrnod  Sabbath, 
rhywbeth  llai  na  milltir,  o  Jerusalem,  y  tu  Dwyreiniol  i'r 
ddinas;  ar  yr  ochr  bellaf  o'r  dref  i'r  mynydd,  o  fewn  Uai 
na  dwy  filltir  i  Jerusalem,  yr  oedd  Bethania.  Yr  oedd 
Bethania  yn  lle  nodedig  yn  hanes  lesu  Grist;  yno  yr  oedd 
Mair,  a  Martha,  a  Lazaru8  yn  byw.  Nid  oes  genym  hanes 
fod  ein  Harglwydd  wedi  cael  dim  erioed  ond  caredigrwydd 
yn  Bethania,  tra  na  chafodd  ddim  erioed  ond  gelyniaeth  yn 
Jerusalem.  Byd  hynod  yw  ein  byd  ni:  nid  oes  cymmaint 
o  newid  awyr  foesol  wrth  groesi  darn  o  fynydd  yn  yr  nn 
byd  arall.  Tra  y  darperid  swper  i'n  Harglwydd  yn  Beth- 
ania,  darperid  croes  iddo  yn  Jerusalem.  Treuliasai  yr  lesu 
gryn  lawer  o  amser  yn  Bethania,  a  naturiol  iddo  oedd  esgyn 
o  olwg  y  fangre  gyssegredig  i'r  nefoedd.  Yr  oedd  ein 
Harglwydd  lawer  gwaith  wedi  dyfod  â  llawer  o  nefoedd  i 
Fethania;  gwaith  bychan  oedd  myned  oddi  yno  i'r  gogon- 
iant.  Yr  oedd  awyr  ysbrydol  Bethania  bron  mor  bur  ag 
awyr  y  nefoedd  ei  hunan.  Bethania  oedd  cartref  yr  lesu 
yn  ardal  Jerusalem.  Peth  mawr  i  ninnau  fyddai  byw 
gartref,  fel  y  carem  gychwyn  o  ganol  hen  olygfeydd  ac 
adgofion  y  cartref  daearol  i  drigfanau  y  cartref  tragy- 
wyddol.      Yr  ydym  oU  yn  creu  rhyw  fath  o  ysbrydion 


24  DARLITH  IV. 

wrth  fyw,  y  rhai,  os  cawo  ychydig  hamdden  tna  y  diwedd, 
a'n  hamgylchant  wrth  farw.  Gofalwn  pa  nn  ai  angylion 
ai  ellyllon  ydym  yn  gren!  Yr  oedd  lesn  wedi  byw  yn 
Bethania  fel  yr  oedd  yn  natnriol  i'w  deimlad  i  fyned  o 
Fethauia  i'r  nefoedd;  nid  oedd  yr  un  gair  eisieu  ei  ddileu, 
na'r  un  edrychiad  eisien  ei  annghofio.  Yr  oedd  ei  holl  fywyd 
yn  attyniad  i'r  gogoniant. 

11.  Dull  esgyniad  y  Gwaredwr. 

Mae  y  darluniad  a  rydd  Luc  yn  ei  Efengyl  o'r  amgylchiad 
yn  hynod  brydferth.  "Ac  efe  a'u  dug  hwynt  allan  hyd  yn 
Bethania;  ac  a  gododd  ei  ddwylaw,  ac  a'u  bendithiodd 
hwynt.  Ac  fe  a  ddarfu,  tra  yr  oedd  efe  yn  eu  bendithio 
hwynt,  ymadael  o  hono  ef  oddi  wrthynt,  ac  efe  a  ddygwyd 
i  fyny  i"r  nef."  (Luc  xxiv.  50,  òl.)  Ymddengys  iddo 
gychwyn  gartref  tra  yny  weithred  o  ddyrchafu  ei  ddwylaw 
i'w  bendithio.  Aeth  lesu  oddiar  y  ddaear  fel  y  gallai  y 
ddaear  ei  garu  byth.  Rhoddodd  ein  Harglwydd  ei  fendith 
i'r  dysgyblion  yn  ngwyneb  eu  gwendid  hwy,  ac  yn  ngwyneb 
drygioni  y  byd.  Mae  digon  o  rinwedd  yn  mendith  ymad- 
awol  Mab  Duw  i  gyfoethogi  ei  eglwys  hyd  ddiwedd  amser: 
amom  ni  y  mae  y  bai  os  ydyw  yn  dlawd  aruom.  Aeth  y 
Gwaredwf  o'r  byd  gan  fendithio,  a  bendithio  y  mae  byth. 

Yr  oedd  pregeth  yn  nwylaw  y  Ceidwad.  Dyma  yr  unig 
ddwylaw  glân  a  welwyd  erioed  mewn  byd  aflan.  "Pwy  a 
esgyn  i  fynydd  yr  Arglwydd?  a  phwy  a  saif  yn  ei  le  sant- 
aidd  ef?  Y  glâu  ei  ddwylaw,  a'r  pur  ei  galon."  (Salm 
xxiv.  3,  4.)  Dyma  fe  yu  lesu  Gnst.  Wedi  byw  oes  yn 
myd  y  crochanau,  nid  oedd  eisieu  iddo  olchi  ei  ddwylaw 
cyn  "esgyn  i  fynydd  yr  Arglwydd."  Yr  oedd  hanes  hynod 
i'r  dwylaw  hyn.  Buont  yn  gweithio  gwaith  saer  am  flyn- 
yddau  yn  Nazareth,  ac  ni  ddaeth  gwaith  anonest  erioed  o 
honynt.  Yr  oedd  yn  rhaid  i  waith  y  saer  fod  yn  ei  le  of 
oedd  gwaith  y  groes  i  fod  yn  Ilwyddiannus.  Yr  oedd  pum' 
torth  a  dau  bysgodyn  yn  ddigon  i  borthi  miloedd,  wedi  eu 
cael  trwy  ddwylaw  lesn  Grist.  Cyflỳ'rddiad  ei  ddwylaw  ef 
â'r  elor  a  barai  i'r  angladd  sefyll,  cyn  i'r  marw  gyfodi  a 
myned  adref  yn  iach.  Wedi  gyiŶa  o  gymhwynasau,  hoel- 
iwyd  y  dwylaw  glân  ar  bren  y  groes.  Trueni  oedd  i'r  byd 
groeshoelio  yr  unig  ddwylaw  glân  a  fu  ynddo  erioed,  eithr 
felly  fu.  Oud  nis  gall  hanes  dwylaw  dibechod  derfynu  o 
dan  hoelion.  Rhyfeddod  fawr  Ilywodraoth  Duw  oedd  eu 
gweled  yuo  o  gwbl,  ond  ni  oddefir  iddyut  fod  yno  byth. 


Bona  y  srrd jdd  djdd,  MBe  7  dwjlaw  gjttn  vedi  djSod  jm 
ri^^d,  »'■  gwaith  cjntef  oedd  plygii  J  napcjii  a  fûau  fta 
fli  ben  ef ;  ae  jn  slîeB  jr  «jtluios  diachcfa  j  niae  jr  olwg 
anjBÌ  jB  pen  i  TIumm  wŵddi  **  ¥j  Ai^tmjàd  m'at  Dsw." 

"Ae  efe  A  ddjgwjd  i  fjaj  fr  oef."  O'r  Bcf  jr  oedd 
wedi  dj&d,  ae  jr  oedd  jb  iawn  Tr  Bef  ei  gad  jb  oL 
Aibertk  ■>■!  fr  Bcf  oedd  rlioddi  ei  fieBÜijg,  &  gias  Bwwr 
■ewB  aagjfioB  oedd  caBB  wwdi  bcB  Aiglwjdd  j  gogOBÌaBt 
jBjpnach.  (LBeS.8— 14.)  Aòeg  r^dd  oedd  adeg  jr 
jngBBwdoIiad;  bì  faB  j  BeEoedd  enDed  aor  wag,  Bs'r 
ddaear  enoed  Hor  Ibwb.  Tr»  jr  oedd  Icbb  jbib,  jr  oedd 
ihjw  raio'r  Bfffocdd  j— m  bewBjdd,  oad  wcdüddoefddjeh* 
«d^d,  ane  j  Bcfiìpdd  jm  fwj  eaitoef oL  Ue  gw^  oedd  j 
1  ifi w  <ld  bd»  Icsb;  ■■e  crBmenBdaB  ojfioB  jb  IlaBw 
wwr  OebTB^  j  bjdfaaÉL  Kd  oedd  Bcb  osd  len  b 
aBaaai  Ibbwì  b  rbadarBbiB  j  Biŵrdd.  Eifie  oedd  jr  BBÌg 
di|,iwi  CTff  Tw  Toddi  jB  **ngbBBol  jr  onedd- 
'Efe  a  ddjgwjd  i  /f^  t  r  mí"  Djfod  i  Ibwt 
.lesB  wedi  bod,  ââd  BÌd  jw  biiiffiii  ibÌBwedd 
bytb  i  derfjBB  ar  Ibwt.  Sb  ddi^alaned  j  acdaí^pi  er  bod 
jB  BgbaiMil  jT  jstonijdd,  mae  pcwBod  Bimll  i  fod  jb  ci 
bBBfir:  ibaid  Tw  jt&  dofyBB  fiel  eìddo  ci  Waredwr  BiewB 
■tjBed  "-i  fjBj.^'  DjfiBd  i  lawr  b  wBBetìi  j  Ccidwad,  citbr 
emd  â.  gjwìáaujd  i  fjBj.  Tr  oedd  ^mBiMat  o  ogooiaBÌ 
^B  ei  wBÌfcb  ef  jb  dj&d  i  Ibwt,  £e1  j  ■Jbbì  j  acfoedd  ò 
l^yi  I  yd.  i  fiBj. 

**  A  cbwsmwl  ml  doÌTBÌodd  cf  aDaB  o'b  golwg  bwjnt." 
Bbjfedd  mat  synl  j  iboddìr  baMS  mar  nodcd^.  Mae 
cjfcilijBHetb  bijdfertb  ibwag  eagjBÌad  j  GwBrcdwr  ac 
■MgjaÌMl  S&as,  gwd  á  BrcB.  n.  9—12.  ÌÊ^  lOiw  jb  end 
et  ir%î=£r=  cddìwitb  ci  gjfNffl  E&BeBB  gaa  gcibjd  fuüBfd  B 
n  >d;  oad  ane  lesB  jb  gadacl  ci  gjfcflfion  cf  tia 

r  'i  o'b  bnrfHbin     (%iwjd  El^  jb  j  ctẁjd 

:  ocwjBt  Pt  Bcfeedd,  oad  aMe  leaa  jb  eâel 
.  r:?lierbjd  tawd  j  <.■— b1  golcB.    Tbb- 

~dd    JB  gjfljBft  O  olwg  EfiBeBB,  JT  bwB 

^ . .  ..i^  ddjwcdjd,  '~Fj  Bbadl,  fy  abad.  reT- 

rad  a'i  iaicbiigiuB; "  ac  jBadoddjB  d  ddÜB'   r^:: 

~  r^:*  jB  ddeaddaiB;  oad  WBe  djsgjbfioB  jr  Iss^  j^ 

idjfd  tBa'r  ae^  ac  efe  ja  mjBed  i  fjaj.  tr-i.  t 

-  feBdüb  jB  diagjB  jB  naol  ar  CB  beai^d^^L 

gjlicdÌB  ar  SbIbi  xxìt.  7 — 1Ql  frl  jn  ern- 


26  DARLITH  V. 

nwys  darluniad  ffigjrol  o  esgyniad  Mab  Daw.  Mae  yn 
debyg  fod  cyfeiriad  y  geiriau  yn  wreiddiol  at  ddygiad  yr 
arch  i'r  deml  yn  Jerusalem.  Yr  oedd  dygiad  yr  arch  i  dŷ 
yr  Arglwydd  yn  amgylchiad  mawreddog:  gwel  1  Chron. 
XV.  12 — 28.  Os  meddyliwn  am  y  Salm  uchod  yn  cael  ei 
chanu  ar  yr  amgylchiad,  y  mae  yn  hynod  o  brydferth. 
Dichon  fod  yno  ddau  gôr  yn  canu  y  geiriau,  gan  holi  ac 
ateb.  Ond  gan  nad  beth  oedd  gogoniant  mynediad  yr  arch 
i'r  cyssegr  yn  Jerusalem,  nid  oedd  ond  darlun  gwan  o  fyn- 
ediad  lesu  i'r  gwir  gyssegr  yn  y  nefoedd. 

"Ac  wedi  iddynt  ei  addoli  ef,  hwy  a  ddychwelasant  i 
Jerusalem  gyda  llawenydd  mawr."  Ymadawiad  gogon- 
eddus  oedd  hwn, — yr  lesu  yn  bendithio  a'r  dysgyblion  yn 
addoli.  Mae  "bendithio"  ac  "addoli"  yn  wastad  gyda'u 
gilydd.  Gwaith  yn  taro  pob  amgylchiad  yw  addoli — llaw- 
enydd  a  thristwch,  llwyddiaut  ac  aílwyddiant,  bywyd  ac 
angeu.  Yr  oedd  "addoli"  yn  awr  yn  adlewyrchu  yn 
ogoneddus  ar  y  Ceidwad.  Dyma  y  bobl  oedd  yn  ei  adwaen 
oreu,  a  hyny  wedi  iddo  orphen  ei  waith,  yu  ei  addoli  wrth 
ei  weled  yn  myned.  Yr  oedd  y  dysgyblion  hefyd  wedi 
dyfod  lawer  yn  mlaen  yn  ddiweddar.  Ychydig  amser  yn 
ol,  pan  soniai  lesu  am  eu  gadael,  "tiústwch  a  lanwai  eu 
calon,"  ond  yn  awr  addolent  yn  mhresennoldeb  ei  ymadaw- 
iad.  Fel  y  daw  plant  Duw  i  well  gnleuni,  deuant  i  addoli 
uwch  ben  llawer  amgylchiad  a  dybient  oedd  oU  yn  eu  her- 
byn.  Da  y  gallasai  loan  ddweyd,  "Efe  yn  caru  yr  eiddo  y 
rhai  oedd  yn  y  byd,  a'u  carodd  hwynt  hyd  y  diwedd." 


DARLITH   V. 

AcT.  I.  10,  11. 

10.  Ac  fel  yr  oeddynt  yn  edrych  yn  ddyfal  tua'r  nef.  ac  efe  yn 
myned  i  fyny,'  wele,  dau  ŵi-  a  èafodd  ger  liaw  iddynt  mewn  gwisg 
wen ; 

11.  Y  rhai  hefyd  a  ddywedasant,  Chwi  wỳr  o  Galilea,' paham  y 
sefwch  yn  edrych  tua'r  nef;  yr  lesu  hwn,  yr  hwn  a  «ymmerwyd  i 
fyny  oddi  wrthych  i'r  nef,  a  ddaw  felly  yn  yr  un  modd  ag  y  gweUoch 
ef  yn  myned  i'r  nef  * 

NODIIDIÜ        1        DlBLLBlrilDlü. 

>Trayroo<l(l  mynediftd  EliBs  i'r  nef  yn  debyif  i  ehe(Iift<l  (îyflyra  Bderyn,  yr 
hwn  ni»  srall  neb  ei  (l<lilyn,  y  mae  esayiiÌBd  Orist  yn  debyg  i  boiit  rhwnif  daear 
a  nefoedU,  wedi  oi  dodi  í  lawr  i'w  huno.  -  Bìümoabtbn. 


ACTAU  I.  10,  11.  27 

*  AwmTma  Ewald  mai  Moses  ac  Elias  oedd  y  ddaa  hyn,  fel  yn  y  eweddaewìd- 
iftd,  ond  pe  felly,  baasai  Luc  ya  sicr  o  gyfeirio  at  hyny.  Dau  angel  oeddynt,  y 
rhai,  mae  yn  debyg,  a  feddent  ymddiriedaeth  bennodol  mewn  cyssylltiad  â 
ffwaith  y  Messiah  ar  y  ddaear.  (loan  xx.  I2.  Luc  xxiv.  4.)  — Spbncb. 

*  tìalileaid  oeddynt  oll  yn  awr.  Galileaid  oedd  yr  holl  apustolion  ond  Judaa 
Iscariot  I /jA-Jŵírio/A,  dyn  o  Kerioth),  yr  hwn  a  berthynai  mae  yn  debyg  i  dref 
Kerioth  yn  Judea.    Tr  oedd  pump  o  honynt  o  bentref  Bethsaida.— Limdsay. 

*  Yr  hwn  a  dderbyniwyd  i  fyny  oddi  wrthych  i'r  nei.  -  C.  D. 

AIL    DDYFODIAD    YR    ARGLWYDD    lESU. 

Tr  oedd  yn  gwbl  naturiol  i'r  apostolion  i  edrjch  yn 
ddyfal  tua'r  nef.  Buasai  eu  cywreiurwydd  yn  eu  barwain 
i  wneyd  hyny  yn  naturiol,  yn  ngwyneb  amgylchiad  mor 
ryfedd  ag  esgyniad  un  i'r  nefoedd:  pwy  na  fuasai  yn 
edrych,  a  fuasai  yn  y  cyfleusdra?  Yr  oedd  eu  serch  at  yr 
Arglwydd  lesu  yn  gymhelliad  iddynt  i'w  ddilyn  cyhyd  ag 
y  gallasent.  Yr  oeddynt  wedi  dilyn  llawer  arno  er's  tair 
blynedd,  yr  oedd  cyfeillgarwch  calon  wedi  ei  fiFurfio  rhyng- 
ddynt,  yr  oedd  ymadael  yn  orchwyl  hynod  o  anhawdd; 
ond  gan  mai  ymadael  oedd  raid,  yr  oeddynt  yn  edrych  yn 
ddyfal  tua'r  nef  i  gael  yr  olwg  ddiweddaf  ar  eu  Harglwydd. 
Fel  yr  oeddynt  yn  edrych,  "dau  ûr  a  safodd  gerllaw  iddynt 
mewn  gwisg  wen."  Tybia  rhai  mai  Moses  ac  Elias  oedd  y 
gwyr  hyn;  ond  tebycach  mai  dau  angel  oeddynt.  Barna 
rhai  fod  yn  ngeiriau  y  ddau  ŵr  liyn  fath  o  gerydd  ysgafn 
i'r  dysgyblion  am  edrych  gormod  tua'r  nef,  yn  lle  myned 
at  eu  gwaith.  "Chwi  wŷr  o  Galilea,  paham  y  sefwch  yn 
edrych  tua'r  nef?"  Dichon  fod  edrychiad  yr  apostolion 
yn  arddangos  gradd  o  .siomedigaeth  a  dyryswch;  ond  y 
mae  yr  angylion  yn  awgrymu  yn  eu  gofyniad,  yn  nglun  â'u 
cenadwri,  fod  pob  peth  yn  ei  le — mai  i'r  nef  yr  oedd  yr 
Arglwydd  lesu  i  fyned  yn  awr,  ond  y  buasai  iddo  mewn 
amser  priodol  i  dalu  ymweliad  a'r  ddaear  drachefn,  "Yr 
lesu  hwn,  yr  hwn  a  gymmerwyd  i  fyny  oddi  wrthych  i'r 
nef,  a  ddaw  felly  yn  yr  un  modd  ag  y  gwelsoch  ef  yn 
myned  i'r  nef."  Mor  fuan  ag  y  gorphenodd  lesu  ei  ym- 
weliad  cyntaf  â'r  byd,  y  mae  ei  aii  ymweliad  yn  cael  ei 
osod  yn  wrthddrych  fíydd  a  gobaith  ei  bobl.  Edrych  yn 
mlaen  at  yr  Arglwydd  Cri.st  ydyw  gwaith  holl  oesau  y 
ddaear;  un  cyfnod  at  ei  ddyfodiad  cyntaf,  a'r  cyfnod  arall 
at  ei  ail  ddyfodiad.  Mae  y  cyfnod  pwysicaf  o  haues  yr  hil 
ddynol  yn  gorphwys  rhwng  mynediad  lesu  i'r  nef,  a'i 
ddyfodiad  oddi  yno.  Gellir  edrych  ar  hanes  dyn  fel  yn 
gynnwysedig  o  wahanol  gyfnodau,  megys  o  Adda  hyd  y 
dylif,  o'r  dylif   hyd  alwad  Abram,  o  alwad  Abram   hyd 


28  DA.RL1TH  V. 

roddiad  y  ddeddf,  o  roddiad  y  ddeddf  hyd  ddyfodiad  Crist, 
ac  o  ddyfodiad  Crist  hyd  ei  ail  ddyfodiad.  Y  cyfnod 
diweddaf  yw  y  pwysicaf, — dyma  oes  cynhauaf  y  ddaear, 
hon  sydd  i  osod  gwerth  a  phwysigrwydd  yn  hanes  ein  byd 
ni.  Yr  ydym  ni  yn  byw  yn  y  ddolen  bwysicaf  yn  nghad- 
wyn  amser;  cofiwn,  gan  hyny,  fod  ein  cyfrifoldeb  yn  fwy, 
a'n  dyledswyddau  yn  drymach. 

Byddai  yn  gymhorth  i  ni  ddeall  llawer  rhan  o'r  Beibl, 
pe  cofiera  fod  cyfeiriadau  ynddo  at  amryw  ddyfodiadau  o 
eiddo  jT  Arglwydd  lesu,  heblaw  ei  ddau  ddyfodiad  personol. 

1.  Sonir  am  ei  ddyfüdiad  i  ddinystrio  Jerusalem.  Dyna 
a  olygir  mewn  lliaws  o  fanau  yn  yr  efengylau  wrth  "ddyf- 
odiad  Mab  y  dyn,"  ac  mae  yn  debyg  mai  at  yr  un  amgyleh- 
iad  y  cyfeiria  rhai  o'r  Epistolau  hefyd,  pan  yn  defnyddio 
ymadroddion  tebyg. 

2.  Gelwir  gwaith  yr  Arglwydd  lesu  yn  sefydln  ei  deymas 
raewn  grym  yn  "ddyfodiad"  Mab  y  dyn.  "  Y  mae  rhai  o'r 
sawl  sydd  yn  sefyll  yma,  a'r  ni  phrofant  angeu,  hyd  oni 
welont  Fab  y  dyn  yn  dyfod  yn  ei  freniniaeth."  (Mat.  xvi. 
28.) 

'à.  Mae  gwaith  yr  Arglwydd  lesu  yn  ymweled  yn  ei 
Ragluniaeth  â'i  bobl,  yn  cael  ei  alw  yn  "ddyfod."  "  Cofia 
gan  hyny  o  ba  le  y  syrthiaist,  ac  edifarha,  a  gwna  y  gweith- 
redoedd  cyntaf:  ac  onide,  yr  wyf  fi  yn  dyfod  atat  ti  ar 
frys,  ac  mi  a  symmudaf  dy  ganwyllbren  di  allan  o'i  le,  oni 
edifarhei  di."  (Dad.  ii.  5.) 

Yn  y  testyn,  a  Uiaws  o  fanau  ereiU,  golygir  ei  ail  ymwel- 
iad  personol  â'r  ddaear. 

I.   Sicrwydd  ail  ddyfodiad  Crist. 

Mae  y  testyn  yn  siarad  yn  bendant  ar  y  pwnc.  "  Yr 
îesu  hwn,  yr  hwn  a  gymmerwyd  i  fyny  oddi  wrthych  i'r 
nef,  a  ddaw  felly  yn  yr  un  modd  ag  y  gwelsoch  cf  yn 
myned  i'r  nef."  Mae  yma  ddau  \vr  yn  dweyd,  ac  "yn 
ngenau  dau  neu  dri  o  dystion  y  bydd  safadwy  pob  gair." 
Maent  yn  ddau  ûr  mewn  "gwisg  wen"  hefyd;  ac  nid  yw 
teulu  y  gwisgoodd  gwynion  sydd  yn  dyfod  o'r  nefoedd, 
byth  yn  dwcyd  dim  ond  y  gwir.  Rhaid  i'r  nefoedd  gael  cym- 
meriad  glân  i'w  wisgo  mewn  gwisg  wen;  ac  os  gwelir 
iiinnau  wedi  ein  gwi.sgo  yno,  byddwn  wcdi  cin  puro  a'n 
santeiddio  yn  gyntaf.  Siaradai  lcsu  Grist  ei  huu  yn  eglur 
ar  hyn.  "Canys  Mab  y  dyn  a  ddaw  yn  ngogouiant  ei  Dad 
gyda'i  angylion;  ac  yna  y  rhydd  efe  i  bawb  yn  ol  ei  weith- 


ACTAU  I.  10,  II.  29 

red."  (Mat.  xvi.  27.)  "Ar  ol  hyn  y  gwelwch  Fab  y  dyn 
yn  eistedd  ar  ddeheulaw  y  gallu,  ac  yn  dyfod  ar  gymmylau 
y  nef."  (Mat.  xxvi.  64.)  Dywed  Panl  hefyd,  "Oblegyd  yr 
Arglwydd  ei  hun  a  ddisgyn  o'r  nef  gyda  bloedd,  a  llef  yr 
archangel,  ac  âg  udgorn  Duw."  (1  Thes.  iv.  16.)  "Pan 
ymddangoso  y  Pen  bugail,"  ebe  Pedr,  "chwi  a  gewch 
dderbyn  anniflanedig  goron  y  gogoniant."  (1  Pedr  v.  4.) 
Dywed  loan  hefyd,  "Eithr  ni  a  wyddom,  pan  ymddangoso 
efe,  y  byddwn  gyfielyb  iddo ;  oblegyd  ni  a  gawn  ei  weled  ef 
megys  ag  y  mae."  (1  loan  iii.  2.) 

II.  Amser  ei  ail  ddyfodiad. 

Diau  fod  y  pwnc  yma  yn  mhlith  "yr  amseroedd  a'r 
prydiau,  y  rhai  a  osododd  y  Tad  yn  ei  feddiant  ei  hun." 
ün  prawf  o  hyny  yw,  yr  amrywiaeth  barnau  diddiwedd 
sydd  wedi  bod,  ac  yn  bod  ar  y  mater.  Barna  rhai  mai 
cyf eiriad  at  ddyfodiad  Crist  i  ddinystrio  Jerusalem  sydd  yn 
y  lleoedd  a  gymhwysa  ereill  at  ei  ddyfodiad  personol,  ac 
mai  camgymmeriad  ydyw  meddwl  fod  yr  Arglwydd  lesu  i 
jmddangos  eto.  Mae  yn  eglur,  feddyliem,  fod  hyn  yu 
gyfeiliornus;  ni  chlywsom  fod  y  meirw  wedi  cyfodi  ar 
ddinystr  Caersalem,  ond  mae  hyny  i  gymmeryd  lle  yn 
nyfodiad  yr  Arglwydd.  "A'r  meirw  yn  Nghrist  a  gyfod- 
ant  yn  gyntaf :  yna  ninnau  y  rhai  by  w,  y  rhai  a  adawyd,  a 
gipir  i  fyny  gyda  hwynt  yn  y  cymmylau,  i  gyfarfod  â'r 
Arglwydd  yn  yr  awyr."  (1  Thes.  iv.  16,  17.) 

Dysgwylia  llawer  i'r  Arglwydd  lesu  ymddangos  i  deyrn- 
asu  yn  bersonol  yn  mhlith  ei  bobl  ar  y  ddaear,  am  fil  o 
flynyddoedd,  cyn  dydd  y  farn.  Seiliant  eu  cred  yn  benaf, 
hwyrach,  ar  eiriau  Pedr,  "Ac  yr  anfono  efe  lesu  Grist,  yr 
hwn  a  bregethwyd  o'r  blaen  i  chwi:  yr  hwn  sydd  raid  i'r 
nef  ei  dderbyn,  hyd  amseroedd  adferiad  pob  peth,  y  rhai  a 
ddywedodd  Duw  trwy  enau  ei  hoU  santaidd  brophwydi  er- 
ioed."  (Act.  iii.  20,  21.)  Bu  y  syniad  hwn  yn  boblogaidd 
yn  y  canrifoedd  cyntaf  o'r  cyfrif  Cristionogol ;  dyoddefai  y 
Cristionogion  mewn  dysgwyhad  am  i'w  Brenin  wneyd  ei 
ymddangosiad  i  amddiffyn  ei  achos  ar  y  ddaear.  Wedi 
enniU  gorsedd  Rhufain  at  Gristionogaeth,  aeth  y  syniad  i 
lawr,  ni  theimlid  cymmaint  o  anghen  drachefn  am  wared- 
igaeth ;  ond  yn  amser  y  diwygiad  Protestanaidd,  amddifi"- 
ynid  yr  hen  syniadau  gan  lawer  o  ddynion  enwog,  ac  y 
maent  wedi  parhau  i  gael  eu  coleddu  gan  lawer  hyd  hedd- 
yw.     Dyna  oedd  syniadau  Dr.  Gül  gan'  mlynedd  yn  ol,  a 


30  DARLITH  V. 

dyBa  ydyw  syniadau  rhai  dynion  da  a  galluog  yn  yr  oes 
hon. 

Ond  y  syniad  mwyaf  cyffredin  ydyw,  fod  lesu  yn  cyflawn 
deyrnasu  ar  ei  eglwys  er  pan  esgynodd  i  ddeheulaw  ei  Dad, 
wedi  derbyn  pob  awdurdod  yn  y  nef  ac  ar  y  ddaear;  ac  y 
bydd  iddo,  mewn  amser,  trwy  ei  air  a'i  Ysbryd,  ennill  holl 
deyrnasoedd  y  byd  yn  eiddo  i'n  Harglwydd  ni  a'i  Grist  ef ; 
yna  y  bydd  i  oruchwyliaeth  cyflawnder  yr  amseroedd  ddyfod 
i  ben, — y  bydd  i'r  Arglwydd  lesu  ymddangos  yr  ail  waith 
— y  bydd  i'r  meirw  oll  gael  eu  cyfodi,  ac  i'r  farn  eistedd, — 
yna  y  bydd  i'r  lesu  gyflwyno  y  deyrnas  i  fyny  i  Dduw  a'r 
Tad,  pryd  y  bydd  Duw  wedi  ei  gyflawni  oll  yn  oll.  Tn 
gysson  â  hyna  yr  ymddengys  dysgeidiaeth  Paul  yn  1  Cor. 
XV.  19 — 28.  Pa  bryd  y  bydd  y  cyfnod  yna,  nis  gwyddom. 
Tmddengys  nad  oes  neb  eto  wedi  cael  pen  y  ffordd  i  ddeall 
yr  hyn  a  ddywed  y  Beibl  am  amseriad  y  dyfodol;  ac  hwyr- 
ach  na  cheir,  hyd  nes  y  bydd  ffeithiau  yn  ei  esbonio. 
Gallem  feddwl  fod  cyfnod  maith  eto  cyn  y  daw  lesu  ar 
gymmylau  y  nef.  Buwyd  am  bedair  mil  o  flynyddoedd  yn 
parotôi  ar  gyfer  sefydlu  Cristionogaeth  yn  y  byd,  tra  nad 
y  w  Cristionogaeth  eto  wedi  cael  ond  llai  na  dwy  fil  i  weith- 
io;  ac  os  edrychwn  ar  y  gwaith  sydd  eto  i'w  wneyd,  a'r 
tymhor  maith  sydd  gan  lesu  i  deyrnasu  o  fôr  hyd  fôr,  gall- 
em  feddwl  fod  oesau  ar  oesau  i  fyned  heibio  cyn  boreu 
mawr  caniad  yr  udgorn ;  ond  er  mor  dywyll  yw  y  peth  yn 
ymddangos  i  ni,  mae  y  cwbl  yn  oleu  i  Dduw.  Mae  yr  am- 
seroedd  a'r  prydiau  yn  ei  feddiant  ef.  T  mae  wedi  gosod 
diwrnod  yn  yr  hwn  y  barna  efe  y  byd  mewn  cyfiawnder, 
trwy  y  gwr  a  ordeiniodd  efe.     (Act.  xvii.  31.) 

Mae  llawer  o  fauau  yn  y  Testament  Newydd  Ue  y  mae 
dyfodiad  yr  Arglwydd  yn  cael  ei  osod  allan  fel  peth  agos. 
Tn  y  Llythyr  Cyntaf  at  y  Thessaloniaid,  mae  Paul  fel  pe 
byddai  yn  ei  ddarlunio  felly,  ac  ymddengys  i'r  Thessalon- 
iaid  ei  ddeall  felly;  ond  yn  ei  AiÌ  Lythyr,  maeyrapostol  yn 
eu  cywiro  ar  y  pwnc:  gwcl  2  Thes.  ii.  1 — 3.  Gyda  golwg 
ar  y  lleoedd  sydd  yn  gosod  allan  ddyfodiad  yr  Arglwydd 
fel  yn  agos,  gallwn  sylwi,  yn 

1.  Fod  rhai  manau  yn  yr  Efcngylau  a'r  Epistolau  yn  cyf- 
eirio  at  ei  ddyfodiad  i  ddinystrio  Jcrusalem,  yr  hwn  oedd 
mewn  gwirioncdd  yn  agos. 

2.  Fod  yr  ysgrifenwyr  ysbrydoledig  fcl  yn  gosod  marw- 
olaeth  a'r  adgyfodiad  fel  yn  ymyl  eu  gilydd,  am  fod  angeu 


ACTAU  I.  10,  11.  31 

i  bob  nn  yn  bersonol  yr  un  peth  ag  a  fydd  dydd  y  farn  i'r 
hiliogaeth — adeg  penderfynn  y  cyflwr  am  byth.  Felly,  gau 
fod  angeu  yn  agos,  a  hwnw  yr  un  peth  mewn  llawer  ystyr 
i'r  dyn  a  dydd  y  farn,  gosodir  y  dydd  olaf  fel  yn  ymyl  hef- 
yd.  Cawn  engraifft  yn  1  Cor.  i.  8.  o'r  cyfnod  rhwng  angeu 
a'r  farn  yn  cael  edrych  drosto,  "  Yr  hwn  hefyd  a'ch  cad- 
arnha  chwi  hyd  y  diwedd,  yn  ddiargyhoedd,  yn  nydd  ein 
Harglwydd  lesu  Grist." 

3.  Mae  rhywbeth  yn  hir  neu  yn  fyr  o  ran  amser,  yn  ol  y 
drefn  y  byddwn  yn  edrych  arno.  Ẅrth  edrych  ar  ddyfod- 
iad  yr  Arglwydd,  a'i  gymharu  âg  oes  fer  dyn,  y  mae  yn 
mhell  iawn ;  ond  wrth  edrych  arno,  a'i  gymharu  âg  oes  y 
byd,  neu  yn  enwedig  â'r  tragywyddoldeb  sydd  i  ddilyn,  y 
mae  yn  ymyl.  I  ni  y  mae  miì  o  flynyddoedd  yn  oesau,  i 
Dduw  nid  yw  mil  o  flynyddoedd  ond  megys  un  dydd.  Os 
ydym  ni  yn  awr  yn  edrych  ar  ddyfodiad  yr  Arglwydd  draw 
yn  y  pellafoedd,  pan  yr  edrychwn  yn  ol  oddiar  ymylon  yr 
oes  dragywyddol,  byddwn  yn  gweled  priodoldeb  yr  ymad- 
rodd,   "Wele  yr  wyf  yn  dyfod  ar  frys." 

III.  Dull  ei  aü  ddyfodiad. 

"Yr  lesu  hwn,  yr  hwn  a  gymmerwyd  i  fyny  oddi  wrth- 
ych  i'r  nef,  a  ddaw  felly  yr  un  modd  ag  y  gwelsoch  ef  yn 
myned  i'r  nef."  Mae  y  geiriau  hyn  yn  dysgu  fod  rhyw 
debygolrwydd  i  fod  rhwng  dyfodiad  yr  Arglwydd  o'r  nef 
a'i  fynediad  i'r  nef.  Nid  ydym  i  ddeall  wrthynt  y  bydd  ei 
ddyfodiad  oddi  yno  yr  un  fath  yn  mhob  peth  a'i  fynediad 
yno,  ond  y  bydd  rhyw  nodau  o  debygolrwydd  ynddynt. 

1.  Yr  un  lesu  a  ddaw  o'r  nef  ag  a  aeth  i'r  nef.     "Yr 

lesu  hwn a  ddaw."     Er  fod  oesau  ar  oesau  i  dreiglo 

ymaith  rhwng  y  mynediad  a'r  dyfodiad,  er  fod  un  genedl- 
aeth  i  dd'od,  a  chenedlaeth  arall  i  fyned  ymaith  cyn  y  gwelir 

arwydd  Mab  y  dyn,  eto  "yr  lesu  hwn a  ddaw,"  pan 

fydd  yr  amser  yn  mhen.  Buasai  yn  dda  gan  lawer  gael 
gweled  y  Ceidwad  pan  yma  ar  y  ddaear,  a  sylwi  ar  ei  ber- 
son;  ond  nid  yw  yn  rhy  ddiweddar  eto,  oblegyd  "yr  lesu 

hwn a  ddaw."     Nis  gwyddom  yn  iawn  mewn  pa  beth  y 

bydd  hunaniaeth  y  corph  a  roddir  yn  y  bedd,  a'r  corph  a 
gyfodir  yn  gynnwysedig,  na  pha  debygolrwydd  fydd  yn  y 
naill  i'r  llall;  ond  mae  hunaniaeth  y  Brawd  hynaf  mewn 
goleu  mwy  clir, — "Yr  lesu  hwn a  ddaw." 

Ac  nid  yn  unig  fe  fydd  yr  lesu  yr  un  o  ran  ei  berson,  ond 
bydd  yr  un  o  ran  ei  nodweddau  hefyd.     Mae  llawer  dyn 


32  DARUTH  V. 

■wedi  myned  i  wlad  bell,  ac  yn  dychwelyd  mewn  un  ystyr, 
a  byth  yn  dychwelyd  mewn  ystyr  arall.  Yr  un  anifail  sydd 
yn  dychwelyd  ag  a  aeth,  ond  mae  y  dyn  wedi  newid.  Mae 
amgylchiadau  aüwyddiannus  yn  tynn  un  i  lawr,  ac  am- 
gylchiadau  manteisiol  yn  dyrchafu  y  llall  i  fyny ;  ond  am 

Fab  Duw,  "yr  lesu  hwn a  ddaw,"  wedi  treulio  oesoedd 

yn  nghanol  parch  ac  addoliad  angylion  a  cherubiaid,  eto  yr 
un  a  fydd  efe;  os  aeth  efe  i'r  nefoedd  gan  fendithio  ei 
ddysgyblion,  efe  a  ddaw  yr  un  modd,  "  i'r  rhai  sydd  yn  ei 
ddysgwyl  ef  er  iachawdwriaeth." 

2.  Fel  yr  oedd  ei  fynediad  i'r  nef  yn  weledig,  felly  y  bydd 
ei  ddyfodiad  oddi  yno  yn  weledig  hefyd.  "A  ddaw  felly 
yn  yr  un  modd  ag  y  gwelsoch  ef  yn  myned  i'r  nef."  Yr 
oedd  yr  apostolion  yn  edrych  arno  yn  dyrchafu,  a  chwmmwl 
a'i  cymmerodd  ef  allan  o'u  golwg  hwynt.  Bydd  ei  ail  ddyf- 
odiad  yn  weledig,  "Wele,  y  mae  efe  yn  dyfod  gyda'r 
cymmylau ;  a  phob  llygaid  a'i  gwel  ef,  'ie,  y  rhai  a'i  gwan- 
asant  ef."  (Dad.  i.  7.)  Nid  oedd  neb  ond  y  dysgyblion  yn 
ei  weled  yn  myned  i'r  nef,  ond  gwel  pawb  ef  yn  dyfod  o'r 
nef.  Siaredir  yn  fynych  iawn  am  ail  ddyfodiad  yr  Ar- 
glwydd,  mewn  geiriau  sydd  yn  tybio  ei  fod  yn  weledig. 
"  Pan  ymddaugoso  Crist  ein  bywyd  ni."  "Eithr  ni  a  wydd- 
om,  pan  ymddangoso  efe,  y  byddwn  gyffelyb  iddo;  oblegyd 
ni  a  gawn  ei  weled  ef  megys  ag  y  mae."  (1  loan  iii.  2.) 

3.  Siaredir  am  fynediad  y  Gwaredwr  i'r  nef,  ac  am  ei 
ddyfodiad  oddi  yno  mewn  cyssylltiad  â  chwmmwl.  "  Cwm- 
mwl"  a'i  cymmerodd  ef  o'u  golwg  hwy  y  pryd  hwnw,  ac  y 
mae  efe  i  ddyfod  eto  gyda'r  "cymmylau."  Y  mae  Duw 
wedi  "gwneuthur  y  cymmylau  yn  gerbydau  iddo"  lawer 
gwaith.  Mewn  cwmmwl  yr  arweiniodd  efo  Israel  o'r  Aipht; 
mewn  cwmmwl  y  disgynodd  ar  Seinai;  Uef  o'r  cwmmwl  a 
glybuwyd  ar  fynydd  y  gweddnewidiad;  mewn  cwmmwl  yr 
esgynodd  lesu  adref,  ac  ar  y  cymmylau  y  daw  efe  yr  ail 
waith.  Rhyfedd  fel  y  mae  Duw  wedi  cyssylltu  pethau  ys- 
brydol  â  phob  golygfa  a  allwn  gael  yn  y  byd.  Os 
mynyddoedd  fydd  yn  tynu  ein  sylw,  gallwn  goíìo  am  fyn- 
ydd  yr  Olewydd  a  mynyddoedd  ereill  y  Beibl;  os 
gwastadedd  ffrwythlawn  fydd  yn  gwefreiddio  cin  hysbryd, 
gallwn  gofio  am  wastadedd  Sodom  a  losgwyd  o  herwydd 
annuwioldeb  y  trigolion ;  os  mewn  anialwch  diíTaith  y  bydd- 
wn  yn  ymlwybro,  gallwn  gofio  am  anialwch  y  deugain 
mlynedd;  os  gyda  glàn  afon  y  byddwn  yn  rhodio,  gallwn 


I 


ACTAU  I.  10.  U.  83 

gofio  am  afon  Cedron  a'r  lorddonen;  os  mewn  gardd  y 
byddwn  yn  cael  ein  swyno  gan  ei  blodau  amrjliw,  gallwn 
gofio  am  ardd  Eden  a  gardd  Gethsemane;  neu  os  tjnir  ein 
sylw  gau  ryw  gwmmwl,  gallwn  gofio  am  gymmylau  y  Beibl, 
o'r  cwmmwl  y  rhoddodd  Duw  f  wa  y  cyfammod  ynddo,  hyd 
y  cwmmwl  ar  yr  hwn  y  daw  lesu  yr  ail  waith. 

Mae  yn  ddigon  tebyg  fod  angylion  yn  dil^-n  yr  Arglwydd 
lesu  ar  ei  esgyniad.  Buont  yn  gweini  iddo  lawer  gwaith 
yn  y  byd,  ac  mae  yn  dra  thebyg  iddynt  weini  yn  llawen  ar 
ei  fyaediad  i  dÿ  ei  Dad.  Pa  fodd  bynag,  bydd  yn  dyfod 
yr  ail  waith  gyda'r  holl  angylion  santaidd,  yn  ei  ogoniant 
ei  hun,  ac  yn  ngogoniant  ei  Dad.  Bydd  ei  ogoniant  ei  hun 
fel  Cyfryngwr  yn  y  golwg  y  diwrnod  hwnw,  ac  amgylchir 
ef  gan  holl  awdurdod  a  mawredd  gogoniant  ei  Dad.  Ni 
bydd  un  gogoniant  yn  y  cyf anfyd  na  fydd  yn  pelydru  yn  lesu 
yn  ei  ail  ymddangosiad.  Bydd  creadigaeth,  rhagluniaeth, 
a  gras  yn  rhoddi  coron  ar  ei  ben,  a  choron  gras  fydd  yr 
uwchaf  a'r  odidocaf:  "Pan  ddel  efe  i'w  ogoneddu  yn  ei 
saint,  ac  i  fod  yn  rhyfeddol  yn  y  rhai  oll  sydd  yn  credu." 

Yn  awr,  ddarllenydd,  pa  beth  ydyw  ein  rhagolygon  ni 
yn  ngwyneb  y  gwirionedd  a  f u  o  dan  ein  sylw?  Yr  ydym 
wedi  gweled  y  byddwn  ni  a  lesu  yn  cyfarfod  ein  gilydd 
ryw  ddiwrnod,  a  byddai  yn  ddoeth  i  ni  feddwl  a  ydym  yn 
barod  i  ymddangos  ger  ei  fron.  Er  na  wyddom  pa  bryd  y 
bydd  "y  dydd  hwnw,"  eto  byddwn  ni  yn  bur  fuan  mewn 
amgylchiad  fydd  yn  penderfynu  ein  tynged  yn  y  "dydd 
hwnw."  Dyma  eiriau  yr  Arglwydd  lesu,  "Pwy  bynag 
gan  hyny  a'm  cyfieso  i  yn  ngwydd  dynion,  minnau  a'i 
cyffesaf  yntau  yn  ngwydd  fy  Nhad  yr  hwn  sydd  yn  y 
nefoedd:  a  phwy  bynag  a'm  gwado  i  yn  ngwydd  dynion, 
minnau  a'i  gwadaf  yntau  yn  ngwydd  fy  Nhad  yr  hwn  sydd 
yn  y  nefoedd."  (Mat.  x.  32,  33.)  Os  ydym  yn  wrthodwyr 
o  Fab  Duw,  mae  yn  ei  ail  ddyfodiad  bob  peth  sydd  of nad- 
wy  i  ni;  ond  o'r  ochr  arall,  os  ydym  yn  dderbynwyr  o  hono, 
mae  yn  ei  ymddangosiad  yr  ail  waith  "iachawdwriaeth"  i 
ni.  Nid  oedd  un  gwirionedd  y  byddai  yr  apostolion  yn 
gwneyd  mwy  o  ddefnydd  o  hono  i  gysuro  y  saint  nag  ail 
ymddangosiad  lesu  Grist;  ac  yn  wir,  yr  oedd  y  Gwaredwr 
ei  hun  wedi  gwneyd  yr  un  defnydd  o  hono  o'u  blaenau, 
"Mi  a  ddeuaf  drachefn,  ac  a'ch  cymmeraf  chwi  ataf  fy 
hnn."  (loan  xiv.  3.)  "Gan  ddysgwyl,"  ebe  Paul,  "am  y 
gobaith  gwynfydedig,  ac  ymddangosiad  gogoniant  y  Duw 

3 


34  DARLITH  VI. 

ma-wr,  a'n  Hiachawdwr  lesu  Grist."  (Titus  ii.  13.)  "Pan 
ymddangoso  Crist  ein  bywyd  ni,  yaa  hefyd  yr  ymddangos- 
wch  cliwithau  gydag  ef  mewn  gogoniant."  (Col.  iii.  4.) 
Mor  werthfawr  ydyw  gallu  gwneyd  pethau  sicr  yn  destyn 
ein  gobaith.  Mor  ddedwydd  ydyw  gallu  gwneyd  peth  a  fu 
unwaith  yn  ddychryn  i  ni  yn  destyn  llawenydd  a  gorfoledd. 
Ymgyrhaeddwn  at  brofiad  loan  yn  ei  ymddyddan  diweddaf 
â'i  Arglwydd:  "Yn  wir,  yr  wyf  yn  dyfod  ar  frys,"  ebe  y 
naill,  "Yu  wir,  tyred  Arglwydd  lesu,"  ebe  y  llall. 


DARLITH    VI. 

AcT.  T.  12—14. 

12.  Yna  y  troisant  i  Jerusalem,  o'r  mynydd  a  eîwir  Olewydd,  yr 
hwn  sydd  yn  agos  i  Jerusalem,  seft&ith  diwrnod  Sabbath.' 

13.  Ac  wedi  eu  dyfod  i  mewn,  hwy  a  aethant  i  fyny  i  oruwchys- 
tBfell,-  lle  yr  oedd  Pedr,  ac  lago,  ac  loan,  ac  Andreas,  Phylip,  a 
Thomas,  Bartholomew,  a  Matthew,  lago  mab  Alpheus,  a  Simon  Zel- 
otes,  a  Judas  brawd^  lago,  yn  aros. 

14.  Y  rhai  hyn  oll  oedd  yn  parhau*  yn  gytun  mewn  gweddi  ac 
ymbil,  gyda'r  gwragedd,^  a  Mair  mam  yr  lesu,  a  chyda'i  frodyr''  ef. 

NoSIASlü       A       D Á BL LB N I 1 S Á ü  . 

1  Tybia  Plumptre  tnai  ar  y  Sabbath  luddewig,  wyth  diwrnod  cyn  y  Pentecost, 
yr  esprynodd  ein  Harglwydd,  ac  mai  hyny  a  awgrymodd  i  Luc  y  geiriau  olaf  yn 
adn.  12. 

»Hwy  a  aethant  i  fyny  i'r  oruwchystafell,  lle  yr  oeddynt  yn  aros:  Pedr,  ac 
loan,  ac  lago,  ac  Andreae,  Phylip,  a  Thomas,  Bftrtholomew,  a  Matthew,  l&gojab 
Alpheu»,  a  Simon  y  Selofî,  a  Judas  mub  laeo.-C.  D. 

^Neu,  brawd:  gwel  Jndas  l.-Y.  D.  Nid  yw  natur  y  berthynas  yn  y  fath 
achos  yn  cael  ei  benderfynu  gan  y  gystrawiaeth,  eithr  gadewir  hyny  i  wybod- 
aeth  y  darllenydd.  — HiCEBTT. 

*  Y  rhai  hyn  oU  yn  gytun  oedd  yn  parhau  yn  ddyfal  mewn  gweddi,  gyda'r 
gwragedd.— C.  D. 

^Neu,  gyda  rhai  gwragedd. — Y.  D. 

*  Y  mae  yn  deilwng  o  sylw,  ar  y  naiU  law,  fod  brodyr  yr  lesu  yn  cael  eu  gwa- 
baniaethu  oddiwrth  yr  un  apostol  ar  ddep ;  ac  ar  y  lluw  arall,  eu  bod  yn  cael  eu 
lleoli  yn  amlwg  mewn  cyssylltiad  pennodol  â  mam  yr  Jesu  ;  mewn  canlyniad 
gellir  casRlu,  yn  gyntaf,  mai  brodyr  i'r  lesu  yn  yetyr  uniongyrcbol  y  gaír  a  ol- 
ypir,  ac  nid  cefndyr  iddo ;  ao  yn  ail,  nad  oedd  yr  un  o  honynt  yn  apostol.— 
Lbchlbb. 

T  CYPARFOD  GWEDDI  CYNTAP  WEDI   YR   ESGYNIAD. 

Geilw  y  testyn  cin  sylw  at  y  cyfarfod  gweddi  cyntaf  ar  ol 
esgyniad  yr  Arglwydd  lesu  Vr  nefoedd.  Yr  oedd  yn  adeg 
bwysig  ar  y  dysgyblion  yn  awr;  hyd  yn  hyn  yr  ocdd  gofal 
yr  Arglwydd  Icsu  wcdi  eu  cysgodi;  "  Tra  fum  gyda  hwynt 
yn  y  byd,  mi  a'u  ccdwais  yn  dy  enw."  Yn  awr  mao  efe 
yn  myned  at  y  Tad,  "ond  y  rhai  hyn  sydd  yn  y  byd," — y 


\ 


ACTAU  L  12-14.  35 

"byd  sjdd  yn  llawn  peryglon  a  phrofedigaetliau  i'r  rhai  nad 
jdynt  o'r  byd.  Mae  y  dysgyblion  yn  dechreu  eu  gyrfa  yn 
yr  iawu  fan — mewn  gweddi;  er  maint  yw  ystormydd  y 
daith,  cânt  mewn  gweddi  nerth  i'w  theithio;  a  pheidiwn  a 
synu,  os  gwelwn  wrth  fyned  yn  mlaen,  gewri  mewn  ffydd 
a  gweithgarwch,  rhai  yn  medru  sefyll  o  flaen  pendefigion, 
a  chanu  mewn  carcharau,  a  maddeu  yn  nghanol  y  gawod 
geryg,  nes  marw  yn  debycach  i'w  Harglwydd  nag  y  bu 
neb  arall  farw;  nid  yw  y  cwbl  yn  rhyfedd  pan  gofiom  pa 
fodd  y  cychwynasant  eu  gyrfa — gyda  Duw  mewn  gweddi; 
dyna  yr  agoriad  i'w  holl  orchestion. 

I.  Y  daith  i'r  cyfarfod  gweddi.  (adn.  12.) 
"Fel  y  mae  Jerusalem  a'r  mynyddoedd  o'i  hamgylch," 
medd  y  Salmydd,  "felly  y  mae  yr  Arglwydd  o  amgylch  ei 
bobl."  (Salm  cxxv.  2.)  Yr  oedd  y  ddinas  wedi  ei  hadeil- 
adn  ar  fryniau,  y  rhai  a  amgylchynid  gan  fryniau  ryw 
gymmaint  yn  uwch.  Un  o'r  mynyddoedd  o  amgylch  Jeru- 
salem  oedd  mynydd  yr  Olewydd.  Safai  yr  ochr  Ddwyrein- 
iol  i'r  ddinas,  a  dyffryn  Jehosaphat  yn  gorwedd  rhyngddynt, 
yn  ugwaelod  yr  hwn  y  rhedai  afon  Cedron.  Yr  oedd 
Gethsemane  yn  gorwedd  wrth  odrau  y  mynydd,  ar  yr  ochr 
oedd  yn  gwynebu  Jerusalem;  yr  oedd  y  ffordd  yn  myned 
dros  afon  Cedron,  ac  yn  ymranu  wrth  Getbsemane,  un  yn 
troi  ar  y  ddeheu  yr  ochr  Ddeheuol  i'r  mynydd,  a'r  llall  yn 
myned  yn  fwy  drosto,  eithr  yr  oedd  y  ddwy  yn  oyfarfod 
drachefn  yn  Bethania,  yr  ochr  arall  i  fynydd  yr  Olewydd. 
Mae  yn  lled  debyg  fod  y  dysgyblion  yn  dyfod  yn  awr  ar 
hyd  y  ffordd  feraf,  dros  y  mynydd,  i  Jerusalem.  Dywedir 
yma  fod  mynydd  yr  Olewydd  "daith  diwrnod  Sabbath"  o 
Jerusalem.  Rhywbeth  yn  llai  na'n  milltir  ni  oedd  taith 
diwrnod  Sabbath — 2,000  o'u  llatheni  hwy,  a  phob  llathen 
yn  cael  ei  hystyried  yn  chwe'  lled  llaw.  Nid  oedd  hyd. 
"taith  diwrnod  Sabbath"  wedi  ei  sefydlu  gan  Dduw,  ei 
orchymyn  ef  oedd,  "Aroswch  bawb  gartref;  nac  aed  un  o'i 
le  y  seithfed  dydd."  (Ecsod.  xvi.  29.)  Casglodd  yr  ludd- 
ewon  oddiwrth  rywbeth  oedd  yn  nghyfraith  y  llofrudd  y 
gallasent  symmud  y  pellder  o  2,000  o  latheni.  Yr  oedd 
gan  y  dysgyblion,  yn  ol  pob  tebyg,  ragor  na  thaith  diwrnod 
Sabbath  i  ddychwelyd  i  Jerusalem,  oblegyd  ymddengys  i'r 
lesu  esgyn  o  yn  agos  i  Bethania,  yr  hwn  oedd  yr  ochr  araU 
i'r  mynydd,  heb  fod  yn  mhell  o  ddwy  filltir  o  Jerusalem. 
Peth  manteisiol  ar  rai  ystyriaethau,  ydyw  meddu  ychyd- 


DARLITH  VI. 


ig  ffordd  i  fyned  i  addoli.  Mae  dyn  yn  cael  hamdden  i 
ymbarotôi  wrth  fyned  i'r  addoliad,  a  thrachefn  i  adfyfyrio 
wrth  ddychwelyd.  Mae  lle  i  ofni  mai  cael  eu  cyfyngu  yn 
ormodol  i'r  addoldy  y  mae  ein  defosiynan  pan  y  mae  y  tai 
yn  agos,  a'r  ymddyddanion  yn  aml  yn  myned  yn  rhy  es- 
tronol  i  adeiladaeth  grefyddol. 

Dywedir  yn  Luc  fod  y  dysgyblion  yn  dychwelyd  gyda 
"llawenydd  mawr."  Deallent  bellach  fod  esgyniad  y 
Gwaredwr  yn  brawf  ei  fod  yn  Arglwydd  ac  yn  Grist,  er 
nad  oeddynt  eto  yn  cyflawn  ddeall  ei  deyrnasiad.  Yr  oedd 
wedi  addaw  anfon  addewid  y  Tad  arnynt,  teimlent  y  buasai 
Lòno  yn  ddigon  iddynt;  dywedasai  yr  angylion  hefyd  y 
buasai  yr  un  lesu  yn  dyfod  yr  ail  waith.  Yn  ngwyneb  y 
pethau  hyn,  er  fod  tristwch  wedi  llanw  en  calon  unwaith, 
pan  oedd  lesn  yn  son  am  eu  gadael,  dychwelent  yn  bres- 
ennol  "gyda  llawenydd  mawr."  Yr  oedd  y  teimlad  hwn 
yn  un  manteisiol  i  fyned  i'r  cyfarfod  gweddi.  Gwir  fod 
crefydd  yn  gysur  mewn  trallod,  ac  yn  falm  at  ein  clwyfau, 
eto  nid  oes  un  sefyllfa  fwy  manteisiol  i  addoli  na  sefyllfa  o 
lawenydd  ysbrydol,  pryd  y  bydd  y  meddwl  yn  ymdywallt 
mewn  diolchgarwch,  a'r  galon  yn  gallu  mwynhau  Duw  a'i 
bethau.  Angeu  i'n  cysur  a'n  cynnydd  crefyddol  ydyw 
llawenydd  pechadurus,  ond  bywyd  ydyw  llawenydd  yn  yr 
Ysbryd  Glân.  Pan  y  mae  y  meddwl  yn  y  profiad  hwn, 
mwynha  ragor  o  byfrydwch  mewn  cwrdd  gweddi  a  chyf- 
eillach,  lle  y  mae  yn  dyfod  i  gyffyrddiad  dedwydd  â  Duw 
ac  â'i  bobl,  nag  a  wna  mewn  unrhyw  foddion  difyrwch  a 
fedd  y  ddaear. 

Yr  oedd  y  dysgyblion  yn  dyfod  oddiwrth  lesu  Grist  i'r 
cyfarfod  gweddi.  Pe  gallem  ninnan  fyned  at  y  Ceidwad 
cyn  dyfod  i'n  cyfarfodydd  gweddio,  byddem  yn  fwy  sicr  o 
gael  y  Ceidwad  yn  bresennol  ar  ol  myned  iddynt. 

Yr  oedd  y  dysgyblion  ar  y  ffordd  i'r  cyfarfod  gweddi  yn 
myned  heibio  Gethsemane,  a  thros  afon  Cedron;  byddai 
yn  sicr  o  roddi  onneiniad  ar  ein  gwcddiau  ninnau  pe  yr 
elem  yn  fynychach  trwy  ffydd  heibio  i  lanerchau  fel  hyn  ar 
ein  ffordd  i  foddion  gras. 

II.  Y  lle  yr  oedd  y  cyfarfod  gweddi  yn  cael  ei  gynnal. 
(adn.  12.) 

Mae  y  "dyfod  i  mcwn"  yn  golygu  dyfod  i  mewn  i'r 
ddinas.  Tybiodd  rhai  oddiwrth  ymadrodd  sydd  yn  P]fengyl 
Luc  mai  rhyw  ystafell  yn  y  demî  a  olygir  yma.     Dywedir 


ACTAU  I.  12-14.  ^ 

yno  eu  bod  "yn  wastadol  yn  y  deml,  yn  moli  ac  yn  bendith- 
io  Duw."  Y  nieddwl  yw  eu  bod  yno  yn  fynych,  yno  ar  yr 
adegan  pennodedig  i  fod  yno.  Gellid  dweyd  am  lawer  yn 
ein  dyddiau  ni,  heb  i  neb  ein  camddeall,  "eu  bod  yn  was- 
tadol  yn  yr  addoldy,"  deallai  pawb  mai  yno  ar  adeg  y 
Tnoddion  a  feddylid.  Yn  hytrach,  rhyw  ystafell  mewn  tŷ 
a  olygir,  o  bossibl  yr  un  y  buasai  yr  lesu  a'i  ddysgyblion  yn 
bwyta  y  Pasc  ynddi;  os  felly  yr  oedd  y  lle  yn  llawn  o  ad- 
gofion  tarawiadol  iddynt.  Yr  oedd  yn  perthyn  i'r  tai  yn  y 
Dwyrain  ystafelloedd  ëang  yn  rhanau  uwchaf  y  tai,  weith- 
iau  y  nesaf  at  nen  y  tf,  pryd  arall  ar  nen  y  tŷ,  yn  cael  eu 
cysgodi  oddiwrth  y  gwres  gan  ryw  ddarpariaeth  briodol. 
Ymddengys  mai  mewn  ystafell  felly  yr  oedd  Paul  yn  torì 
bara  yn  Troas,  pryd  y  syrthiodd  y  gwr  ieuanc  trwy  y  ffen- 
estr  o'r  drydedd  loft,  yn  yr  hon  yr  oedd  llawer  o  lampau. 
(Act.  XX.  9.)  Diau  i'r  Cristionogion  boreuol  gynnal  mil- 
oedd  0  gyfarfodydd  mewn  ystafelloedd  tebyg  i  hon.  Buont 
am  dymhor  o  dan  erlidigaeth  fel  na  allent  adeiladu  capel- 
ydd,  pe  buasai  arnynt  eisieu,  ac  felly  yr  oeddynt  yn  cario 
yr  achos  mawr  yn  mlaen  fel  y  gallent  ffoi  o  un  ddinas  i 
ddinas  arall,  a  chaent  yn  mhob  man  rhy w  gongl  yn  mha  le 
y  caent  wenau  helaethaf  a  phuraf  y  nefoedd.  Nis  gall  fod 
dim  o  le  mewn  tŷ  ëang  a  chyfleus  i  addoli,  lle  y  gellir  cael 
hyny;  ond  cofier  mai  cymmundeb  o  eneidiau  crediniol  yn 
byw  trwy  ffydd  Mab  Duw  yw  y  cwbl  o  Gristionogaeth  a 
gydnabyddir  gan  y  Beibl.  Os  byddant  hwy  yn  teimlo  fod 
aruynt  eisieu  adeilad  at  eu  gwasanaeth,  mae  cyflawn  rydd- 
id  iddynt  i'w  gael,  ond  yr  hyn  y  mae  y  nefoedd  yn  ofyn 
yw  eneidiau  wedi  eu  cyfiawnhau,  wedi  eu  golchi,  ac  wedi 
en  santeiddio  yn  enw  yr  Arglwydd  lesu,  a  thrwy  Ysbryd 
ein  Duw  ni.  Mae  crefydd  bur  wedi  byw  yn  fras  lawer 
gwaith,  pryd  nad  oedd  ganddi  etifeddiaeth,  nac  oedd  led 
troed,  yn  y  byd  yma;  ac  y  mae  lawer  gwaith  wedi  marw 
yn  y  temlau  mwyaf  gorwych,  a'r  adeiladau  mwyaf  addurn- 
edig. 

III.  Y  rhai  oedd  yn  y  cyfarfod  gweddi.  (adn.  13,  14.) 
Mae  yn  sicr,  feddyliem,  fod  yno  ragor  na'r  rhai  a  enwir 
jn  y  testyn,  oblegyd  cawn  yn  yr  adnod  nesaf  fod  nifer  yr 
enwau  yn  yr  un  man,  rai  o'r  dyddiau  dilynol,  "yn  nghylch 
ugain  a  chant."  ' 

1.  Yr  oedd  yr  holl  apostolion  yma.  (adn.  13.)     Mae  yn 
dda  genym  weled  y  frawdoliaeth  apostolaidd  yn  fyw  ac  yn 


38  DARLITH  n. 

iach  ar  ol  j  tywydd  mawr  tt  oeddynt  wedi  bod  ynddo. 
Oddentu  chwech  •wythnos  yn  ol  yr  ydym  yn  cael  eu  Meistr 
yB  dweyd,  "Chwi  oll  a  rwystrir  heno  o'm  plegyd  i,  canys 
ysgrifenedig  yw,  Tarawaf  y  bugail,  a  deíaid  y  praidd  a 
wasgerir."  (Mat.  sxvi.  31.)  Feu  gwasgarwyd,  a  buont 
oll  mewn  dyryswch  dybryd  hyd  y  trydydd  dydd.  Aeth 
Pedr  i  fwy  o  helbul  na'r  gweddül;  yr  oedd  Thomas  hefyd 
yn  hynod  o  annghrediniol,  ond  daeth  pethau  i  well  golea 
Dos  y  trydydd  dydd,  pryd  y  dywedodd  yr  lesu,  "Tangnef- 
edd  i  chwi,"  ac  i  well  goleu  drachefn  yn  mhen  yr  wythnos, 
pan  ddywedodd  Thomas,  "Fy  Arglwydd  a'm  Duw."  Rhyw 
dymhor  rhyfedd  er  hyny  oedd  tymhor  y  deugain  niwrnod; 
nid  oedd  pethau  yn  ddealladwy  a  chlir  i'r  dysgyblion :  ond 
yn  awr  dyma  yr  îesu  wedi  myned  at  ei  Dad  fel  y  dywed- 
asai,  a'r  angylion  wedi  boddloni  meddyliau  y  dysgyblion 
fod  pob  peth  yn  iawn,  ac  wele  hwy  yn  yr  oruwchystafell  yn 
dechreu  cyfnod  newydd :  mae  yn  dda  genym  eu  gweled 
wedi  rhwyfo  trwodd.  Mae  yma  un  bwlch  er  hyny:  yr 
ydym  wedi  colli  Judas  yr  hwn  a  elwid  yr  Iscariot!  Mae 
rhywbeth  yn  alarus  mewn  gweled  y  deuddeg  wedi  myned 
yn  un  ar  ddeg.  Aeth  Pedr  yn  mhell,  ond  daeth  yn  ol  er 
hyny;  bn  Thomas  yn  hwy  o  wythnos  nag  y  dylasai  heb 
fwynhau  ei  Arglwydd  adgyfodedig,  ond  y  mae  yntau  yn 
nghwrdd  gweddi  yr  ornwchystafell;  nid  oes  yma  neb  wedi 
colli  yn  Ilwyr  ond  Judas.  Gwyliwn  yn  ein  crwydriadau 
oddiwrth  Dduw  a'i  achos,  rhag  myned  íel  Judas  yn  rhy  bell 
i  ddyfod  yn  ol.  Trwy  drugaredd  mae  modd  dychwelyd  o 
lawer  tir  pell,  ond  mae  modd  myned  am  byth  o'r  golwg! 

Mae  yr  un  ar  ddeg  yn  ddarlun  tarawiadol  o'r  amrywiaeth 
sydd  yn  eglwys  Uduw  yn  mhob  oes.  Rhyw  dri  o'r  un  ar 
ddeg  sydd  wedi  dyfod  i  safle  uchel  ar  faes  y  Testament 
Newydd,  Pedr,  lago,  ac  loan.  Tynwch  eu  henwan  hwy 
ymaith,  dyeithriaid,  mewn  cymhariaetli,  yw  y  gweddilî. 
Mae  yma  ereill  y  dywedir  ychydig  o  bethau  dymunol  yn  eu 
cylch,  megys  Andreas  a  Phylip,  Bartholomew  a  Matthew, 
tra  y  mae  ereill  na  ddywedir  bron  air  yu  eu  cylch,  ond  yn 
unig  en  bod  yn  mhlith  y  deuddeg.  Yr  oedd  eisien  y  cyfau; 
ni  wnaethai  y  tro  i'r  oll  fod  yn  Pedr  nac  yn  loan,  ond  gyda 
eu  gilydd  IIanwa.sant  eu  Ue  yn  ardderchog.  Mae  amryw- 
iaeth  yn  eglwys  Dduw  eto;  mae  cisieu  pawb  i  mewn  sydd 
yn  wir  ddysgyblion  i'r  Gwaredwr. 

2.  Y  gwragedd.     Mae  yn  ymddangos  fod  nifcr  o  wrag- 


ACTAU  I.  12-14.  39 

edd  yn  mhlith  y  dysgyblion  mwyaf  ffyddlawn  a  feddai  yr 
Arglwydd  lesu.  Dichon  mai  Marc  sydd  yn  dweyd  helaeth- 
af  wrthym  pwy  oeddynt.  (Marc  xv.  40,  41.)  Y  maent  yn 
cael  eu  dwyn  i'r  hanes  yn  fynych  iawn  yn  nyddiau  oiaf 
lesu  Grist.  Cawn  hwy  yn  sefyll  wrth  y  groes;  wedi  hyny 
yn  sefyll  o  hirbell  pan  rwygwyd  llen  y  deml,  a'u  natur  fel 
wedi  diffygio  wrth  deimlo  dros  eu  Harglwydd;  y  maent 
wedi  casglu  nerth  drachefn  i  fyned  i'r  angladd  i  weled  "pa 
le  y  dodasant  ef,"  ac  y  maent  yn  gyntaf  wrth  y  bedd  foreu 
y  trydydd  dydd,  pryd  y  maent  y  rhai  blaenaf  i  gyfarfod 
â'u  Harglwydd  yn  fyw.  Mae  yn  dda  genym  eu  gweled 
hwythau  yn  nghyfarfod  gweddi  yr  oruwchystafell.  Buasai 
Uawer  cyfarfod  gweddi  a  llawer  cyfeiUach  yn  eithaf  eiddil 
oni  buasai  fod  chwiorydd  i'r  gwragedd  hyn  mewn  ymlyniad 
calon  wrth  y  Gwaredwr. 

3.  Mair  mam  yr  lesu.  Mae  yn  dda  genym  ei  gweled 
hithau  yn  nghwrdd  gweddi  yr  oruwchystafell,  a  dyma  yr 
olwg  ddiweddaf  ydym  yn  gael  arni.  Mae  pob  golwg  a 
gawn  ar  Mair  yn  peri  i  ni  feddwl  ei  bod  yn  ddynes  ar- 
dderchog.  Mae  hyny  o  grybwylb'on  sydd  am  dani  yn 
rhoddi  lle  i  gredu  ei  bod  yn  feddiannol  ar  feddwl  hynaws, 
pwyllog,  a  duwiolfrydig.  Os  edrychwn  arni  yn  siarad  â'r 
angel,  ac  âg  Elizabeth  ei  chares,  yr  ydym  yn  gweled  y 
nodau  hyn  yn  ymddangos.  Yr  adegau  y  mae  yn  ym- 
ddangos  mewn  cyssylltiad  â'r  Arglwydd  lesu,  sef  ar  ei 
enedigaeth,  adeg  ei  enwaediad,  ei  gyflwyniad,  ei  ffoedigaeth 
i'r  Aipht,  ei  fynediad  i  Jerusalem  yn  ddeuddeg  oed,  y 
briodas  yn  Cana,  pan  yn  holi  am  dano  gyda'i  frodyr,  a 
phan  yn  sefyll  wrth  ei  groes, — mae  y  cyfan  yn  peri  i  ni 
edrych  arni  fel  un  o  ragorolion  y  ddaear.  Ni  buasai  yn 
gysson  i'r  nefoedd  neillduo  neb  ond  un  felly  yn  fam  i  lach- 
awdwr  y  byd. 

4.  Ei  frodyr  ef.  Pwy  oedd  y  rhai  hyn  nis  gallwn  yn 
awr  wneyd  ymchwiliad,  ac  yn  wir  dichon  fod  yn  anmhos- 
sibl,  gyda'r  wybodaeth  sydd  genym,  i  ddyfod  i  unrhyw 
benderfyniad  sicr  yu  eu  cylch.  Y  mae  tri  syniad  o  barthed 
iddynt. 

(1,)  Mai  plant  Joseph  o  wraig  flaenorol  oeddynt. 

(2,)  Mai  plartt  chwaer  Mair  oeddynt,  ac  felly  cefndyr  i'r 
Arglwyrld  lesu.  Fod  perthynasau  fel  yna  yn  cael  eu  galw 
yn  frodyr  gan  yr  luddewon  sydd  sicr. 

Çi,)  Mai  plant  Joseph  a  Mair  oeddynt.     Mae  rhyw  an- 


40  DARLITH  VI. 

hawsderau  yn  pertbyn  i  bob  un  o'r  syniadau,  a  hyny  yn 
cyfodi  yn  ddiau  oddiar  ein  gwybodaeth  ranol  ni  o'r  am- 
gylchiadau. 

IV.  Ansawdd  y  cyfarfod  gweddi. 

1.  Yr  oedd  pawb  yn  gweddio  ynddo.  "A'r  rhai  byn  oU 
oeddynt  yn  parbau  yn  gytun  mewn  gweddi."  Nodwedd 
gogoneddus  mewn  cyfarfod  gweddi  ydyw  bod  pawb  yn 
gweddio.  j\[ae  lle  i  ofni  fod  llawer  sydd  yn  arfer  gweddio 
yn  aniighofio  eu  bod  yn  proflfesu  bod  yn  gweddio  yn  mhob 
cyfarfod  gweddio  cyhoeddus  y  byddant  yuddo.  Nid  pob 
un  i  weddio  yn  ei  ffordd  ei  hun  a  feddylir,  ond  bod  ein 
dymuniadau  a'n  diolchiadau  yn  esgyn  gyda  y  weddi  gy- 
hoeddus  at  orsedd  gras. 

2.  Yr  oedd  dyfalbarhad  yn  eu  gweddiau.  "Y  rhai  hyn 
oll  oeddyut  yn  parliaii  mewn  gweddi."  Dengys  yr  ymad- 
rodd  hwn  eu  taerineb  ger  bron  Duw.  Yr  oedd  gweddio 
yn  en  cjfarfod  gweddi  ar  ei  hyd,  ac  wedi  i  un  cyfarfod 
fyned  trosodd,  yr  oeddynt  yn  meddwl  am  y  nesaf.  0!  mor 
rymus  ydyw  cael  cynnulleidfa  o  saint  yn  parhau  mewn 
gweddi.  Fe  orchfyga  bob  rhwystr,  ac  fe  gyrhaedda  bob 
amcan  ag  y  mae  Duw  o'i  blaid. 

3.  Yr  oedd  undeb  teimlad  yn  teyrnasu  yn  mhlith  y 
gweddiwyr.  Parhaent  yn  gytun  mewn  gweddi.  Yr  oedd- 
ynt  o  un  galon  ac  un  enaid  yn  y  gwaith,  a  chofiwn  nad 
oedd  y  dy.-gyblion  yr  adeg  hòno,  mwy  na  rhyw  adeg  arall, 
heb  fod  Uawer  o  amrywiaeth  yu  eu  plith,  ond  nid  oedd 
hyny  yn  un  rhwystr  iddynt  fod  yn  un  yn  eu  hysbryd  ger 
bron  gorsedd  gras.  Yr  oedd  yno  amrywiauth  talentau,  o 
Pedr,  Ingo,  ac  loan,  hyd  y  gwanaf  a'r  lleiaf  ^-n  y  lle,  ond 
yr  oeddynt  oll  yn  cydgyfarfod  yn  y  cwrdd  gweddi.  Yr 
oedd  amrywiaeth  yn  eu  tymherau  naturiol;  mae  yn  debyg 
iawn  fod  Mair  ostyngediga  Martha  drafferthus  yno,  ond  yr 
oedd  y  ddwy  yn  gytun  mewn  gweddi.  Yr  oeddynt  wedi 
bod  o  wahanol  gymmeriadau  cyn  dyfod  at  Fab  Duw.  Yr 
oedd  y  bechadures  fawr,  a  Mair  mam  yr  lesu  yno,  ond  yr 
oeddynt  mor  agos  a'u  gilydd  at  yr  Arglwydd.  Yr  oedd 
Pedr  y  gwadwr,  a  loan  y  dysgybl  anwyl,  yn  cyd-dywallt 
eu  heiiaid  yn  yr  oruwchystafell.  Mae  pob  cynnulleidfa  o 
bobl  eto  yn  wahanol  eu  tymherau  naturiol,  ac  yn  wahanol 
eu  hanes  yn  myned  trwy  y  byd,  ond  os  byddant  yn  wir 
ddysgyblion  i'r  lesu,  gallant  gydgyfarfod  yn  gytun  mewn 
gweddi.     Bydd  yn  y  nefoedd  bob  amrywiaeth  o  blant  dyn- 


ACTAU  1.  16-26.  4| 

îon  wedi  eu  cyfiawnhau  trwj  yr  un  drefn,  a'u  santeiddio 
trwy  yr  un  Ysbryd,  eto  yn  cyfansoddi  amrywiaeth  tragy- 
wyddol  o  fawl  i  Dduw  a'r  Oen. 

Ni  ddywedir  am  beth  yr  oeddynt  yn  gweddio.  Gweddi- 
ent  mewn  ymostyngiad  i  ewyllys  Duw,  a  golwg  ar  ei 
ogoniant.  0!  am  gyfarfodydd  gweddio  fel  hwn,  byddai 
Pentecost  yn  sicr  o  ddilyn! 


DARLITH   VII. 

AcT.  I.  15—26. 

15.  1í  Ac  yn  y  dyddiau  hyny  Pedr  a  gyfododd  i  fyny  yn  nghanol  y 
dysgyblion,^  ac  a  ddywedodd,  (a  nifer  yr  enwau-  yn  yr  un  man  oedd 
yn  nghylch  ugain  a  chant.) 

16.  Ha  wýr^  frodyr,  yr  oedd  yn  rhaid  cyflawni  yr  Ysgrythyr  yma* 
a  ragddy wedodd  yr  Ysbryd  Glàn  trwy  enau  Dafydd  am  Judas,  yr 
hwn  a  fu  flaenor  i'r  rhai  a  ddalÌHsant  yr  lesu : 

17.  Canys  efe  a  gyfrifwyd  gyda  ni,*  ac  a  gawsai  ran^  o'r  weinidog- 
aeth  hon. 

18.  A  hwn  a  bwrcasodd  faes  â  gwobr  anwiredd;  ac  wedi  yragrogi,'' 
a  dorodd  yn  ei  ganol,  a'i  holl  ymysgaroedd  ef  a  dywalltwyd  allan. 

19.  A  bu  hysbys  hyn  i  holi  hreswylwyr  Jerusalem,  hyd  oni  elwir 
y  maes  hwnw  yn  eu  tafod  priodol  hwy.s  Aceldama,  hyny  yw,  Maes 
y  gwaed. 

20.  Canys  ysgrifenwyd  yn  Uyfr  y  Salmau,  Bydded  ei  drigfan  ef  yn 
ddiffaeihwch,  ac  na  bydded  a  drigo  ynddi;  a  chymmered  arall  ei' 

-esgobaeth  ef  ^" 

21.  Am  hyny  y  mae  yn  rhaid,^^  o'r  gwŷr  a  fu  yn  cydymdaith  à  ni 
yr  ho'.l  amser  yr  aeth  yr  Arglwydd  lesu  i  mewn  ac  allan  yn  ein 
plith^-  ni, 

22.  Gan  ddechreu  o  fedydd  loan  hyd  y  dydd  y  cymmerwyd"  ef  i 
fyny  oddi  wrthym  ni,  bod  un  o'r  rhai  hyn  gyda  ni  yn  dyst  o'i  adgyf- 
odiad  ef. 

23.  A  hwy  a  osodasant  ddau  ger  bron,  Joseph,  yr  hwn  a  enwid 
Barsabas,  ac  a  gyfenwid  Justus,  a  Matthias. 

24.  A  chan  weddio,  hwy  a  ddywedasant,  Tydi,  Arglwydd,  yr  hwn 
a  wyddnst  galonau  pawh,  d..ngns  pa  un  o'r  ddan  hyn  a  etholaist, 

25.  I  dderbyn  rhan  o'r  weinidogaeth  hon,'"*  a'r  apostoliaeth,  o'r 
hon  y  cyfeiliornodd  Judas,  i  fyned  i'w  le  ei  hun. 

26.  A  hwy  a  fwriasaiit  eu  coelbrenau'^  hwynt:  ac  ar  Matthìas  y 
syrthiodd  y  coelbren;  ac  efe  a  gyfrifwyd  gyda'r  un  apostol  ar  ddeg. 

Nodiádáu     à.     D  á  b  l  lb  n  I  .1  d  a  ü  . 

1  Pedr  a  eyfododíi  i  fyny  yn  nehanol  y  brodyr,  ac  a  ddywedodd,  (ac  yr  oedd 
tyrfa  o  bersonau  wedi  ymyynnutl  yn  nghyd,  yn  nghylch  ugain  a  chant.)— C.  D. 

2Gr.,  enwan.  — Y.  D. 

'Frodyr,  yr  oedd  yn  rbaid  cyflawni,  &c.  — C.  D. 

♦  Yn  cael  ei  arwain  ean  yr  Ysbryd  Glân,  y  mae  Pedr  yn  canfod  yn  neeiriau  y 
-<tdwy  Salm  y  cyfwng  arbenig  o  ddifrifol  bwn  yo  banes  Crist  yn  cael  ei  rag-gys- 


42  DARLITH   VII. 

godi  yn  amlwg;  a  pwel  ynddynt  hefyd  archiad  i  fyned  yn  mlaen  i  etbol  un 
arall  i  wneyd  i  fyny  nifer  y  deudáee.-  Spencb. 

'  Canys  efe  a  gyfrifwyd  yn  ein  plith  ni,  ac  a  dderbyniodd  ei  ran  yn  y  weinid- 
Ogaeth  bon.  — C.  D. 

•^Neu,  ei  goelbren.— Y.  D. 

"  A  chan  syrthio  i  lawr  ar  ei  wyneb,  efe  a  dorodd  yn  ei  ganol.—  C.  D.  a  J.  W. 

»*  Aramaeg,  yr  Hebraeg  dirywiedig,  a  lefend  yn  Mbalestina  yn  nyddiaa  eia 
Harglwydd.-  LiwDSAT. 

'  A  chyramered  arall  ei  swydd  ef  — C.  D.    Nes.  arolygiaeth.— Y.  D. 

1"  Mae  yr  byn  a  briodola  Dafydd  5'ina  i'w  elyn  marwol,  yn  cyfarfod  ei  gyf- 
lawniad  yn  mradycbwr  Mab  Dafydd,-  GloaG. 

11  Rhaid  iddynt  hwy,  yr  apostolion,  syflwyno  ea  hunain  i'r  bobl  yn  eu  cyfan- 
rwydd  arwyddocâol,  fel  wedi  eu  baiifon  at  ddeuddes  llwyth  Israel ;  a  rbaid  i'r 
bwlch  oedd  wedi  ei  wneyd  gan  y  bradychwr,  gae!  ei  lenwi  gaii  un  wedi  ei  gym- 
hwyso  fel  yr  oeddynt  hwythau.  i  ddwyn  tystiolaeth  o'r  hyn  oedd  wedi  ei  ddweyd 
neu  ei  wneyd  gan  ein  Harglwydd  yn  ystod  ei  weinidogaeth,  ac  uwcblaw  y  cyfan, 
o'i  adgyfodiad  oddiwrth  y  meirw,-  Plcmpibb. 

í'J  Yr  aeth  yr  Arglwydd  lesu  i  mewn,  ac  yr  aeth  allan  drosom  ni.— Y.  D. 

'•■'Derbyniwyd  ef  i  fyny.  — C.  D.  Buasai  y  dyn  a  ddaetbai  i  fyny  à'r  teleraii 
byn,  yn  debyur  o  fod  yn  gymbwys  i  lenwi  y  swydd,  yn  fewnol  ac  yn  allanol. 

1*  I  (rymmeryd  y  Ue  yn  y  weinidogBetb  a'r  apostoliaetb  hon,  o'r  hwn  y  syrth- 
iodd  Judas  ymaith,  lel  y  gallai  fyned  i'w  le  ei  hun.-  C.  D. 

i^Ysgrifenid  pob  un  o'r  enwau  ar  gareg  neu  bren,  yna  rhoddid  bwy  mewn 
matb  o  Rist  fechan,  a'r  enw  a  ddeuai  allan  eyntaf  wrth  ysgwyd  y  (îist,  a  fyddai 
wedi  ei  ddewis.  (Num.  xvii.  1—3.  Jos.  xtì.  2.  I  Chron.  xxiv.  5.  xi7.  9.) 

ETHOL   AP03T0L    YN   LLE   JÜDAS. 

Cawn  yn  yr  adnodau  hyn  banes  cyfarfod  sydd  ar  ei  ben 
ei  hnn  yn  hanes  eglwys  lesu  Grist — cyfarfod  i  ddewis 
apostol.  Bu  llawer  o  gyfarfodydd  i  ethol  gweinidogion  a 
diaconiaid,  ond  ni  bu  ond  un  erioed  i  ethol  apostol.  Cyn- 
naliwyd  ef  rywbryd  rhwng  esgyniad  yr  Argíwydd  lesn  a 
dydd  y  Pentecost;  mae  yn  deljyg  mai  y  llo  y  cynnaliwyd  ef 
oedd  yr  oruwchystafell,  lle  y  cawn  y  dysgyblion  yn  yr  ad- 
nodau  o'r  blaeu  yn  gytun  mewn  gweddi.  Nifery  rhai  oedd 
yn  y  cyfarfod  oedd  yn  ngliylch  ugain  a  chant.  Dichon  mai 
rhyw  uifer  felly  o  ddysgybliou  oedd  gau  yr  Arglwydd  lesu 
ar  y  pryd  yn  Jerusalem  a'i  hamgylchoedd.  Yr  oedd  gan- 
ddo  ragor  yn  Galilea,  oblegyd  gwelwyd  ef  yno  giin  ragor 
na  phum'  cau'  brodyr  ar  yr  un  waith. 

I.  Annerchiad  Pedr  i'r  dysgyblion. 

1.  Yr  hyn  a  ddywed  ara  Judas.   (adn.  1<),  17.  20.) 

(1,)  Y  peth  a  fu  Judns.  (adn.  17.)  Yr  oedd  wedi  bod 
yn  cael  ei  restru  gyda'r  deuddog,  ac  yn  cael  ei  ystyried  yn 
apostol  fel  hwythau.  Yr  oedd  wcdi  bod  yn  drysorydd  i'r 
frawdoliaeth,  ac  yu  ddyn  o  ymddiried  yn  eu  plith.  Âlae  yn 
debyg  nas  gwyddom  ond  rhai  o'r  rhe.symau  oedd  gan  yr 
Arglwydd  lesu  wrth  ddewis  Judas  yn  apostol,  ac  yntau 
ar  yr  un  pryd  yn  gwybod  cah)nau  pawb.  13u  diwedd  Judas 
yu  foddion  i  ddangos  nad  oedd  dim  0  le  wedi  bod  yn  hanes 
lesu  Grist.     Nid  oes  dim  rhyw  hiwcr  o  ddrwg  yn  caol  ei 


ACTAU  I.  15-26.  43 

■wneyd  yn  eglwys  Dduw  eto,  neu  bjddai  yn  ddigon  hysbys; 
mae  digon  o  elyniou  i  grefydd  -wedi  bod  yn  yr  eglwjs  yn 
mhob  oes  o'r  byd. 

(2,)  Yr  hyn  a  wnaeth  Jndas.  (adn.  16.)  Mae  Pedr  yn 
son  am  bechod  Judas  yn  f  wy  tyner  nag  y  buasem  yn  dysg- 
wyl  i  frawd  brwd  fel  efe.  Dichon  fod  adgof  o'r  hyn  yr 
oedd  efe  ei  hunan  wedi  wneyd  yr  un  noswaith  yn  lleddfu 
ei  ddarluniad  o  bechod  Judas.  Eto  mae  ei  eiriau  yn  bri- 
odol  ac  yn  gryfion,  maent  yn  ddarluniad  cywir  o  hanes 
noswaith  y  bradychu. 

(3,)  Y  brophwydoliaeth  a  gyflawnwyd  ynddo.  (adn.  16. 
20.)  Yr  Ysgrythyr  y  cyfeirir  ati  yn  adn.  16.  yw  yr  un  a 
ddyfynir  yn  adn.  20.  Mae  yma  ddyfyniad  o  ddau  fan  yn 
Llyfr  y  Salmau  lxix.  25.  a  cix.  8.;  un  yn  cael  ei  chymhwyso 
at  Judas,  a'r  llall  at  en  dyledswydd  hwythau  mewn  canlyn- 
iad.  Nid  yw  Judas  yn  cael  ei  enwi  yn  y  naill  le  na'r  llall; 
darlunir  cymmeriadau  ac  egwyddorion,  a  chan  i  Judas 
lenwi  y  cymmeriad  a  osodir  allan,  cymhwysir  yr  Ysgryth- 
yrau  hyn  ato. 

Yn  adn.  18,  19.  cawn  nodiad  hanesyddol  gan  Luc  am 
Judas.  Math  o  adnodau  rhwng  cromfachau  yw  y  rhai 
hyn.  Gellid  darllen  yr  adnodau  ereill  a  chael  eithaf  syn- 
•wyr  wedi  eu  gadael  allan.  Y  maent  er  hyny  yn  cynnwys 
hysbysiaeth  ddyddorol  i  ddarllenwyr  yr  Actau,  er  na  buasai 
ar  wrandawyr  Pedr  eu  heisieu,  gan  eu  bod  yn  eu  gwybod. 
Ni  feddylir  mai  Judas  a  brynodd  y  maes  ei  hun,  eithr  mai 
efe  fu  yr  achos  o'i  bryniad,  oblegyd  yr  arcboffeiriad  a'i 
prynodd  â'r  deg  ar  hugain  arian  a  daflodd  Judas  yn  ol. 
Mae  ein  cyfieithiad  ni  yn  gyfeiliornus  yn  y  geiriau,  "ac 
wedi  ymgrogi;"  dylai  fod  fel  y  cyfieitha  J.  W.,  "A  chan 
syrthio  ar  ei  wyneb,  efe  a  dorodd  yn  ei  ganol."  Mae  yn 
debyg  mai  meddwl  am  eiriau  Matthew  yr  oedd  ein  cyfieith- 
wyr,  dywedir  yno  "ac  efe  a  aeth  ac  a  ymgrogodd."  Ond 
nid  oes  un  annghjssondeb  rhwng  y  ddau  hauesydd.  Mae 
yn  ymddangos  oddiwrth  y  ddau,  i  Judas  grogi  ei  hun,  ac 
i'r  rhaff  dori,  neu  i'r  hyn  a'i  daliai  roddi  ffordd,  ac  iddo 
yntau  yn  y  codwm  i  dori  yn  ei  ganol.  Yn  ol  Matthew  gal- 
wyd  y  maes  hwnw  yn  Aceldama,  gair  Syro-Caldeaidd  am 
faes  y  gwaed,  o  herwydd  fod  gwerth  gwaed  wedi  ei  roddi 
am  dano.  Buasid  yn  meddwl  yma  iddo  gael  ei  alw  felly  o 
herwydd  i  waed  Judas  gael  ei  dywallt  ynddo,  er  y  goddef 
yr  adnodau  hyn  yr  ystyr  arall  hefyd.     Dichon  fod  y  ddau 


44  DARLITH  VII. 

reswm  dros  ei  alw  yn  Aceldama;  os  felly,  rhyw  gydgyfar- 
fyddiad  difrifol  oedd  gweled  Judas  yn  marw  ac  yn  cael  ei 
gladdu  yn  y  maes  a  brynwyd  â'r  arian  a  gawsai  efe  am  ei 
Arglwydd. 

2.  Y  cyuüun  a  gynnygia  Pedr  yn  ngwyneb  gwrthgiliad 
Judas.  (adn.  21,  22.) 

(1,)  NeiUduo  rhyw  frawd  i'r  apostoliaeth  yn  ei  le.  (adn. 
22.)  Mae  rhai  wedi  meddwl  fod  y  cynnygiad  hwn  yn  an- 
amserol,  ac  nad  oedd  neb  ond  lesu  Grist  ei  hun  i  ymyraeth 
mewn  dewis  aposlol,  a  thybiant  i'r  Arglwydd  lesu  lenwi  y 
bwlch  yn  ngalwedigaeth  Saul  o  Tarsus.  Pa  fodd  bynag, 
mae  Uawer  i'w  ddweyd  dros  feddwl  fod  cynnygiad  Pedryn 
iawn.  Yr  oeddynt  yn  awr,  i  ryw  raddau  o  leiaf,  o  dan 
ddylanwadau  yr  Ysbryd  Glân;  yr  oedd  lesu  Grist  wedi 
anadlu  arnynt,  gan  ddywedyd,  "Derbyniwch  yr  Ysbryd 
Glân."  Yr  oeddynt  hefyd  yn  cario  y  gwaith  yn  mlaen  yn 
yr  ysbryd  mwyaf  defosiynol  a  phwyllog;  gwnaed  ef  yn 
ystod  y  dyddiau  yr  oeddynt  oll  yn  "gytun  mewn  gweddi 
ac  ymbil."  Yr  oedd  yr  ysbryd  hwn  yn  un  manteisiol  iawn 
i  beidiü  cyfeiliorni  ynddo.  Mewn  prinder  teimladau  addol- 
gar  y  mae  y  rhan  fwyaf  o  gyfeiliornadau  yn  cyfodi.  Nid 
ydym  yn  clywed  gair  i'r  apostolion  alw  eu  gwaith  yn  ol 
wedi  tywalltiad  mwy  helaeth  o'r  Ysbryd  ar  y  Pentecost,  yr 
hyn,  ni  a  dybiwn,  a  wnaethent  pe  buasent  wedi  camgym- 
meryd.  Nid  ydyw  yn  debyg  ychwaith  y  buasai  Luc  yn 
cofnodi  yr  amgylchiad  yn  mhen  blynyddoedd,  heb  roddi 
rhyw  awgrym  ei  fod  alian  o  le,  pe  buasai  hyny  yn  bod. 
Buasai  Paul  hefyd  wrth  amddiffyn  ei  apostoUaeth  yn  ei 
Epistohiu  yn  debyg  iawn  o  gofnodi  y  ffaith  ei  fod  wcdi  ei 
alw  gan  Grist  yn  lle  Judas  pe  hyny  f uasai  y  ffaith.  Yn 
hytrach  nid  y  w  ef  byth  yn  son  am  dano  ei  liun  fel  un  o'r 
deuddeg,  ond  bob  amser  fel  apostol  y  Cenedloedd.  Mae  y 
flBgyrau  a  ddefnyddir  yn  üad.  xxi.  10 — 14.  i  osod  allan  y 
Jerusalem  santaidd,  wedi  eu  cymmeryd  oddiwrth  y  trefniad 
luddewig.  Enwau  deuddeg  llwyth  Israel  oedd  ar  byrth  y 
ddinas,  ac  enwau  deuddeg  apostol  yr  Oen  oedd  ar  y  deu- 
ddcg  sylfaen.  Mae  y  Cenedlocdd  allan  o'r  fiigyrau,  ac  y 
mae  Apostol  y  Cenedloedd  allan  yr  un  fath.* 


ACTAU  I.  16-26.  45 

(2,)  Y  cymhwysder  oedd  i  fod  yn  y  brawd  oedd  i'w 
ddewis.  (i'.dn.  20,  21.)  Yr  oedd  yn  rhaid  iddo  fod  wedi 
dilyn  yr  Arglwydd  lesu  a'i  ddysgyblion  yn  fanwl,  a  hyny 
ar  hyd  ei  weinidogaeth,  o  fedydd  loan  hyd  esgyniad  j 
Gwaredwr. 

(3,)  Y  gwaith  oedd  i'r  apostol  a  wneid  i'w  gyflawni. 
"Bod  un  o'r  rhai  hyn  gyda  ni  yn  dyst  o'i  adgyfodiad  ef." 
(adn.  22.)  Dyma  oedd  tystiolaeth  fawr  yr  apostolion. 
Gyda  hon  yr  oedd  pob  peth  i  sefyll  neu  syrthio.  Yr  oedd. 
yn  bwysig  cael  un  yn  meddu  cymhwysder  i  ddwyn  y  dyst- 
iolaeth  hon,  oblegyd  yr  oedd  i  ddwyn  erlidigaeth,  a  charch- 
arau,  ac  angeu  ar  y  tystion.  Nid  oedd  neb  a  fuasai  yn 
parhau  yn  eu  tystiolaeth  ond  rhai  oedd  yn  llwyr  argyhoedd- 
edig  o'i  gwirionedd. 

Terfyna  annerchiad  Pedr  wedi  dangos  nad  oedd  ym- 
ddygiad  Judas  yn  beth  newydd  i  ysbrydoliaeth,  ac  fod 
modd  gwneyd  y  bwlch  i  fyny  trwy  ethol  un  arall  i  gyflawni 
nifer  y  tystiou. 

II.  Gweithrediadau  y  dysgyblion  mewn  canlyniad. 

Cymmerwyd  cynnygiad  Pedr  i  fyny  yn  unfrydol  gan  y 
dysgyblion.  Pe  na  buasai  y  cyiinygiacl  yn  iawn,  damwain 
na  fuasai  rhai  o  honynt  yn  meddwl  hyny.  Nid  yn  fynych 
j  mae  yr  un  cyfeiliornad  wedi  ei  gofleidio  yn  unfrydol  ar  y 


o  anghymmeradwyaeth  Dnw  i*r  peth.  Nid  y w  y  ddadl  oddiwrth  ddystawrwydd 
y  Testameot  Newydd  am  ddefnydàioldeb  Matthìas  ar  ol  ei  ddewisiad  yn  medda 
dim  erym  ;  oblesyd  y  mae  yr  un  mor  ddystaw  am  y  rhan  fwyaf  o'r  apostolion — 
mor  ddystaw  fel  na  chrybwyllir  en  henwau  pymmaint  ag  unwaith.  Ac  am  yr 
wrthddadl  oddiwrth  alwad  dilynol  Panl,  nid  oes  ynddi  hithau  ddim  grym  ;  ob- 
legyd  yn  1.  Er  fod  yr  enw  '  deuddeg  Uwyth'  yn  cael  ei  gadw  trwy  yr  oesoedd 
mewn  cyssylltíad  âg  Israel,  eto  jr  oedd  mwy  na  deuddeg  Uwyth  mewn  gwirion- 
edd.  Yr  oedd  Uwyth  Joseph  wedi  ymranu  i  ddau  Iwyth.  Felly  hefyd,  er  mai 
deuddeg  apostol  a  neilldnwyd  ar  y  cyntaf,  gallasai  chwanegiad  gael  ei  wneuthur 
at  y  nifer  hwn,  fel  gyda'r  amgylchìad  arall.  Ond  yn  2.  Nid  edrychai  Paul  arno 
ei  huD  yn  nn  o'r  denddee.  Mae  yn  hytraeh  yn  gwahaniaethu  ei  hun  oddi  wrth- 
ynt.  Ẅedi  son  am  '  yr  hoU  apostolion,'  fel  rhai  yr  ymddangosai  Crist  wedi  ei 
adgyfodi  iddynt,  dywed,  '  Ac  yn  ddiweddaf  oll  y  gwelwyd  ef  genyf  finnan  hef- 
yd,  megys  gan  un  annhymmyg.'  (1  Cor.  sv.  8.)  Edrycha  ar  yr  apostolion  fel 
teulu  cyfan  ;  ac  yntan,  mewn  adeg  anamserol,  ac  fel  y  gwaelaf  o  honynt,  wedi 
ei  chwanegn  atynt.  Nid  oedd  efe  yn  perthyn  iddynt  hwy  y  deuddeg  ;  nid  ed- 
rychai  arno  ei  hnn  fel  un  wedi  ei  ddwyn  i  mewn  i  gwblhau  y  nifer :  apostolion 
yr  en waediad  oeddynt  hwy,  ond  apostoí  y  Cenedloedd  oedd  efe.  Gan  fod  gan  yr 
Apostol  Panl,  fel  y  geìlid  meddwl,  gymmaint  o  law  yn  nghyfatisoddiad  Llyfr  yr 
Actau,  nis  gellir  meddwl  y  rhoddid  cymmaint  o  le  ynddo  i  alwad  Matthias,  oni 
buasai  ei  fod  yn  ystyried  ei  fod  mewn  gwirionedd  wedi  ei  osod  yn  eseobaeth 
Judas,  a'i  fod  yn  apostol  mor  wirioneddol  ag  yr  oedd  yr  un  ar  ddeg." — Testa- 
iEK]iT  TB  YsooL  Sabbatbol.  Gwel  hefyd  draethawd  dysgedig  Dr.  Lightfoot  yn 
Diwedd  ei  esboniad  ar  y  bennod  gyntaf  o'r  Galatiaid  ar  "  Enw  a  Swydd  Apos- 
tol ;  "  a  sylwadan  Dr.  David  Brown  yn  niwedd  ei  esboniad  ar  Act.  xiv.  Nid  yw 
etholiad  Matthiaa  yn  nn  sail  i'r  petb  a  elwir  yn  Olyniaeth  Apostolaidd. 


46  DAELITH  VII. 

declireu,  ond  yma  mae  cyntiygiad   Pedv  yn  cael  ei  gario 
allan  heb  i  neb  wrthwynebu. 

1.  Y  maent  yn  gosod  dau  ger  bron.  (adn,  23.)  T  maent 
yn  derbyn  y  darluniad  a  roddasai  Pedr  o'r  cymhwysderau 
gofynol,  ac  y  maent  yn  cydweled  fod  yno  ddau  yn  meddu 
ar  y  cymhwysderau  hyny,  yn  fwy  na  neb  arall  yn  eu  pHth. 
Diau  mai  gwaith  yr  hoU  ddysgyblion  oedd  gosod  y  ddau 
hyn  ger  bron.  Ystyrient  hefyd  fod  y  gallu  ynddynt  hwy 
eu  hunain,  o  dan  gyfarwyddyd  eu  Harglwydd,  i  gario  y 
gwaith  yn  mlaen. 

2.  Maent  yn  myned  at  yr  Arglwydd  mewn  gweddi  i 
geisio  cyfarwyddyd.  (adn.  24,  25.)  Dengys  hyn  fod  y 
dysgyblion  mewn  agwedd  iach  iawn  yn  eu  gwaith.  Yr 
unig  beth  oedd  arnynt  eisieu  oedd  cael  gafael  yn  y  dyn  ag 
oedd  Duw  wedi  ei  ddewis.  Nid  oedd  dim  ystyriaethau  per- 
sonol  yn  cael  ymyraeth  â'u  gwaith,  na,  etholedig  yr 
Arglwydd  oedd  i  fod  eu  hetholedig  hwythau. 

Wrth  yr  Arglwydd  yma.,  yr  ydym  i  ddeall  yr  Arglwydd 
lesu,  fel  y  rhan  fynychaf  yn  y  Testament  Newydd  pan  yn 
cael  ei  arfer  fel  hyn.  Cydnabyddir  fod  gan  lesu  Grist 
fantais  i  ddewis  arnynt  hwy.  "Yr  hwn  a  wyddost  galonau 
pawb."  Mor  hawdd  ydyw  iddo  ef  nodi  allan  offerynau 
cymhwys  at  ei  waith.  Edrychir  ar  yr  Arglwydd  hefyd  fel 
wedi  penderfynu  ar  wrthddrych  ei  ddewisiad,  y  cwbl  oedd 
arnynt  eisieu  oedd  gwybod  pwy  oedd  hwuw,  "dangos  pa 
un  o'r  ddau  hyn  a  etholaist."  Mae  yn  adn.  25.  eiigraifft  o 
beth  a  geir  yn  fynych  yn  y  Beibl,  dau  air  yn  golygu  yr  un 
peth,  "I  dderbyn  rhan  o'r  weinidogaeth  hon  a'r  apostol- 
iaeth."     Y  "weinidogaeth  apostolaidd"  yw  yr  ystyr. 

Dywedir  yma  air  difrifol  am  y  bradychwr,  "  O'r  hon  y 
cyfeiliornodd  Judas  i  fyned  i'w  le  ei  hun."  Mae  rhyw  le  i 
bawb,  ac  er  y  gall  djn  fod  yn  hir  o'i  le,  eto  ni  bydd  pethau 
wedi  gorphwyso  nes  y  byddo  pob  uu  yn  ci  le  ei  hun.  Fel  y 
mae  y  wreichionen  yn  ehedeg  i  fyny,  ac  fel  y  mae  yr  afon 
yn  rhedeg  i'r  môr,  felly  y  mae  pob  dyn  yn  ymweithio  i'w 
le  ei  hun. 

3.  Mae  y  dysgyblion  yn  arfor  moddion  i  gael  gwybod 
pwy  oedd  etholedig  yr  Arglwydd.  Nid  yw  yn  hawdd 
gwybod  yn  fanwl  pa  fodd  yr  oedd  ydysgyblion  yn  gwneyd 
yr  hyn  a  elwir  yma  yn  fwrw  coelbren,  ond  mae  yn  eglur 
mai  rhyw  llbrdd  o  wneyd  yr  hyn  a  elwir  yn  dynu  lots 
ydocdd,  ac  ymddiricdai  y  dysgyblion  y  buasai  i  law  yr 


ACTAU  I.  16-26.  47 

Arglwydd  Ijwodraethu  eu  gwaith,  fel  ag  i  ddangos  iddjnt 
yr  hwu  a  etholasai.  Yr  oedd  y  dysgyblion  fel  hyn  yn 
gosod  y  gwaith  o  uodi  ei  etholedig  i'r  Arglwydd;  yr  oedd- 
ynt  am  i'r  deuddegfed  apostol  gael  ei  anfon  gan  yr  hwn 
a'u  hanfouodd  hwythau.  "Ac  ar  Matthias  y  syrthiodd  y 
■coelbren,  ac  efe  a  gyfrifwyd  gyda'r  un  apostol  ar  ddeg." 
Os  coUwyd  Judas,  dyma  ei  le  wedi  ei  wneyd  i  fyny,  a'r 
bwlch  wedi  ei  lanw. 

Crybwyllion  ac  awgrymiadau: — 

1.  Dengys  yr  hanes  a  f u  o  dan  ein  sylw  fod  gwir  frawd 
a  fyddo  wedi  ei  oddiweddyd  gan  ryw  fai  yn  cael  adferiad 
buan  i  fynwes  ei  frodyr.  Dyma  Pedr  yn  cyfodi  yn  nghan- 
ol  y  dysgyblion  i  gyunyg  ei  gynllun  o  barthed  i'r  deuddeg- 
fed  apostol,  a  dyma  yr  hoU  ddysgyblion  yn  ei  dderbyn. 
Mae  yu  deilwng  o  sylw  hefyd  fod  Pedr  yn  teimlo  fod  ei 
feddwl  ei  hun  wedi  ei  wellhau  cyn  y  gallasai  fyned  yu 
mlaen  fel  hyn.  Rhyfedd,  fel  y  sylwa  un,  fel  y  daw  meddwl 
fyddo  yn  iawn  yn  y  gwaelod  i  fyny  o  bob  gwrthgiliad.  Os 
aeth  Pedr  i  lawr,  yr  oedd  yn  ei  enaid  elfenau  na  allasent 
fyw  heb  ddyfod  i  fyny  drachefn.  Yr  oedd  yn  hawdd  iawn 
i'r  brodyr  dderbyn  Pedr.  Yr  oedd  loan  yn  dyst  ei  weled 
yn  myned  allan  gan  wylo  yn  cbwerw-dost.  Pan  y  mae 
edifeirwch  dyn  mor  eglur  a'i  bechod,  gorchwyl  hawdd  i 
bob  Cristion  ydyw  maddeu  iddo.  Yr  oedd  Pedr  wedi 
dangos  pob  ffyddlondeb  hefyd  byth  ar  ol  ei  gwymp;  nid 
rhyw  ddychwelyd  a  sefyll  o  hirbell  a  wnaeth,  eithr  dangos- 
ai  fod  ei  galon  gyda'r  dysgyblion,  nes  yr  oeddynt  oll  yn 
teimlo  mai  brawd  o'r  iawn  ryw  ydoedd.  Yr  oeddynt  hefyd 
■wedi  cael  digon  o  brawfion  fod  yr  lesu  wedi  ei  dderbyn. 

2.  Mae  yn  yr  hanes  gymhwysder  i'n  dwyn  i  holi  ein 
hnnain.  Nid  ydyw  bod  yn  y  sefyllfa  uwchaf  o  ran  swydd 
yn  eglwys  Dduw  yn  profi  beth  ydym.  Gwelwyd  Judas  yn 
apostol  ac  yn  ddiafol  ar  yr  un  pryd.  Gwell  cadw  drws  yn 
Bhý-  Dduw,  a  bod  yno  yn  iawn,  ua  bod  yn  y  cylch  ëangaf 
yn  dwyllodrus.  Nid  oedd  dim  llawer  er  pan  welwyd  Mair 
wylaidd  yn  tori  ei  blwch  ennaint  o  nard  gwlyb  gwerth- 
fawr  i  enneinio  traed  yr  hwn  oedd  hoff  gan  ei  henaid,  gan 
eu  sychu  â  gwallt  ei  phen.  Yn  ymyl  yr  oedd  Judas,  yí* 
apostol  y  pryd  hwnw,  yn  grwgnach  gyda  llais  hyderus,  nes 
peri  blinder  i'r  wraig;  curai  ei  chalon  gywir  yn  gynt  wrth 
glywed  trysorydd  y  gymdeithas  apostolaidd  yn  ei  beio. 
Ond  erbyn  dyfod  i  hanesion  y  bennod  hon  gwelwn  Mair  yn 


48  DARLiTH  vnr. 

yr  orowchystaf ell  gyda'r  dysgyblion  yn  gytun  mewn  gweddi, 
a  Jndas  wedi  myned  i'w  le  ei  hnn!  Y  mae  llawer  Cristion 
yn  llechu  yn  ddigon  disylw  gan  y  byd,  ond  sydd  anwyl 
gan  lesu,  ac  a  welir  yn  hardd  ei  wedd  ac  yn  uchel  ei  gân, 
pan  y  bydd  llawer  y  tybid  eu  bod  yn  golofuau  wedi  myned 
i'w  lle  eu  hun! 


DARLITH    VIII. 

ACT.  TI.   1  —  13. 

1.  Ac  wedi  dyfod^  dydd  y  Pentecost,  yr  oeddynt  hwy  oU  yn  gytun* 
yn  yr  un  lle.* 

2.  Ac  yn  ddisymwth  y  daeth  sŵn  o'r  nef,  megys  gwynl*  nerthol 
yn  rhuthro,  ac  a  lanwodd  yr  holl  dỳ  lle  yr  oeddynt  yn  eistedd. 

3.  Ac  ymddangosodd  iddynt  dafodau  gwahanedig^  megys  o  dân, 
ac  efe  a  eisteddodd  ar  bob  un  o  honynt. 

4.  A  hwy  oU  a  lanwyd  â'r  Ysbryd  Glàn,  ac  a  ddechreuasant  lefaru 
â  thafodau  ereill,  megys  y  rhoddes  yr  Ysbryd  iddynt  ymadrodd. 

5.  Ac  yr  oedd  yn  trigo  yn  Jerusalem,  luddewon,  gwyr  bucheddol, 
O  bob  cenedl  dan  y  nef.'' 

6.  Ac  wedi  myned  y  gair  o  hyn,''  daeth  y  lliaws  yn  nghyd,  ac  a 
drallodwyd,  o  herwydd  bod  pob  un  yn  eu  clywed  hwy  yn  llefaru  yn 
ei  iaith  ei  hun. 

7.  Synodd  hefyd  ar  bawb,  a  rhyfeddu  a  wnaethant,  gan  ddywedyd 
wrth  eu  gilydd,  Wele,  onid  Galileaid'*  yw  y  rhai  hyn  oU  sydd  ya 
Uefaru? 

8.  A  pha  fodd  yr  ydym  ni  yn  eu  clywed  hwynt  bob  un  yn  ein 
hiaith  ein  hun,  yn  yr  hon  y'n  ganed  ni? 

9.  Parthiaid,  a  Mediaid,  ac  £lamitiaid,  a  thrigolion  Mesopotamia, 
a  Judea,  a  (îhappadocia,  Pontus,  ac  Asia, 

10.  Phrygia,  a  Phamphylia,  yr  Aipht,  a  pharthau  Libya,  yr  hon 
sydd  ger  llaw  Cyrene,  a  dyeithriaid  o  Rufeinwyr,^  luddewon,  a 
phroselytiaid. 

11.  Cretiaid,  ac  Arabiaid,  yr  ydym  ni  yn  eu  clywed  hwynt  yn 
llefaru  yn  ein  hiaith  ni  fawrion  weithredoedd  Duw.'" 

12.  A  SYnasant  oll,  ac  a  ammheuasant,  gan  ddywedyd  y  naül  wrth 
y  llall,  Be'th  a  all  hyn  fod? 

13.  Ac  ereill,  gan  watwar,  a  ddywedasant,  Llawn  o  win  melus'^ 
ydynt. 

N  O  D  I  Á  D  1.  D       A       D  Á  B  t  L  ■  K  I  A.  D  A.  ü  . 

'  Yn  cael  ei  (tyflawni.— Y.  D. 

"  A  phan  oedd  dydd  y  reDtecoBt  yn  awr  wodi  dyfod,  yr  ooddynt  oll  yn  Dgbyd 
mewD  un  Ue  -C.  D. 

■'  Yr  oruwchystafoll,  rane  yn  debypr,  a  nodir  yn  pon.  i.  13. 

*Mae  y  Rwynt  yn  arwyddlun  adnabyddas  o'r  YBbryd.  (Esoo.  xxxTii.  9.  loan 
iii.  8.  XX.  22.)  Eitbr  cid  rhutbr  o  wynt  gweiihredol  oedd  bwu  ;  nid  ydoedd  ond 
BẂn  meyys  hyny. — O.  Hhoww. 

^  Yn  yinwnhanu  oddiwrth  eu  gilydd.— C.  D.  Nou,  yn  ymwahnnu  yn  ou  plitb. 
Neu,  yn  doBbarthu  ou  hunain.— Y.  D.  O  ran  Uiw  ymddnngosni  y  tafodau  hyn 
fel  tùn,  ao  o  rau  Uon  fel  tafodau.— Cihdduw.    Tybia  Plumptre  eu  bod  fel  oawod 


ACTAU  II.  1-13.  49 

0  fflamau  sfwahanedi^,  ac  un  o  honynt  yn  aros  ar  ben  pob  nn  o'r  dysgyblion. 
Nid  ydym  i  olyga  fod  yma  dàn  llythyrenol,  mwy  na  gwynt  llythyrenol. 

6  Yr  ôedd  tri  dosbarth  o  Hebreaid  gwasgaredig  :  -  I.  Y  rhai  a  gymmerwyd  yn 
gaethion  çan  Shalmaneser,  (C.C.  721.)  y  rhan  liosocaf  o  ba  rai  oeddynt  yn 
Parthia,  Media.  ac  Elamitis.  2.  Gan  Nebuchodonosor,  iC.C.  fiOfi.)  y  rhai  oeddynt 
yn  beuaf  yn  Mesopotamia.  3.  A  chan  Ptolemy  Lagus,  (C  C.  329.)  yr  hwn  a 
gymmerodd  drigoUon  Jerusalem  ymaith  i'r  Aipht.  Yn  ychwanesîol  at  y  rhal 
hyn,  yr  oedd  nifer  mawr  o  luddewon  wedi  sefydlu  mewn  amrywiol  wledydd,  yn 
neiUduol  yn  maelnrfiiu  mawrion  trafnidiaeth.-CooK. 

^A  phan  glybuwyd  y  s\vn  hwn.— C.  D.  Diau  i'r  "  s\vn  mesys  gwynt  nerthol 
yn  rhuthro "  gael  ei  glywed  dros  yr  holl  ardal,  a  thebygol,  fel  yr  awgryma 
Alford  yn  briodol,  dros  holl  Jerusalem.  Mabwysiedir  yr  ystyr  hwn  i  r  geiriau 
gan  Ueyer,  Lange,  Alford,  Haolcett,  a  Gloag.  — Spencb. 

sNid  yw  "tìalüeaid'  yn  y  lle  hwn  yn  dynodi  dirmyg,  nac  yn  arwyddo 
dysgybhon  yr  lesu ;  ond  arwydda  frodonon  or  parth  hwnw  o'r  wlad,  mewn 
cyferbyniad  i  frodorion  o  bobparth  oedd  yn  eu  gwrandaw  yn  llefaru.  — Cynddelw. 

'  Ymdeithwyr  o  Rhufain.— C.  D. 

1"  Yn  y  darluniad  nchod  o  ddyewyddiadau  dydd  y  Pentecost,  y  mae  y  meddwl 
a  amcana  Luc  gyfleu  yo  hynod  glir  yn  mhob  ystyr,  ond  yn  uiag  ca  allwn  gasglu 
oddi  wrtho  yn  sicr  a  oedd  y  dysgybhon,  yn  gystal  a  ilefaru  ieithoedd  newyddion, 
hefyd  yn  deall  yr  hyn  a  lefarent.  Ymddengys  y  peth  mwyaf  rhesymol  i  gasglu 
fod  yr  Ysbryd  Glân  gyda  y  naiU  allu  yn  cyfranu  y  Uall  hefyd  ;  gallasai  fod  felly 
yn  ämeylchiad  y  dysgyblion  ddydd  y  Pentecost,  hyd  y  nod  pe  na  buasai  felly 
ar  adegau  ereill,  ac  o  dan  amgylchiadau  ereiU.  Yr  unig  Ysgrythyr  sydd  yn  taro 
ar  yr  ymofyniad  yw  1  Cor.  xii.  10— xiv.  30.— Lümby. 

11  Newydd.— C.  D.  Gwin  a  wneid  mewn  ffordd  arbenig,  yr  hwn  ydoedd  yn 
neillduol  o  feddwol. 

DYFODIAD  YE  YSBRYD  GLAN. 

Rhyfedd  mor  ddjstaw  a  f u  y  dysgyblion  ar  ol  adgyfod- 
iad  yr  Arglwydd  hyd  y  cyf  nod  a  gofnodir  yn  y  bennod  hon. 
Yn  ystod  y  deugain  niwrnod  y  bu  yr  lesu  gyda  hwynt,  nid 
ydynt  yn  gwneyd  unrhyw  gynhwrf,  nac  mewn  un  modd 
yn  cyhuddo  yr  awdurdodau  na'r  bobl  am  yr  hyn  oeddynt 
wedi  gyflawni.  Wedi  i'r  lesu  esgyn  drachefn,  y  maent  yr 
tin  mor  dawel  gyda'u  gilydd  mewn  gweddi  ac  ymbil  yn  yr 
oruwchystafell.  Ond  yr  oedd  pob  peth  yn  myned  yn  mlaen 
yn  ei  le.  Nis  gallasai  y  dysgyblion  wceyd  yn  well  yn  ys- 
tod  y  deugain  niwrnod  na  gwrandaw  ar  eu  Harglwydd  yn 
"dywedyd  y  pethau  a  berthynent  i  deyrnas  Dduw."  A 
chyda  golwg  ar  y  cyfnod  ar  ol  hyny,  yr  oedd  yr  lesu  wedi 
dweyd,  "Ac  wele,  yr  ydwyf  yn  anfon  addewid  fy  Nhad 
arnoch:  eithr  aroswch  chwi  yn  ninas  Jerusalem,  hyd  oni 
wisger  chwi  â  nerth  o'r  uchelder."  (Luc  xxiy.  49.)  Gan 
fod  y  dysgyblion  yn  dilyn  cyfarwyddyd  eu  Hathraw,  nid. 
oedd  perygl  i  bethau  fyned  yn  mhell  o'u  lle.  Ni  bnasai  yn 
ddoeth  iddynt  ddechreu  ar  eu  gwaith  mawr  heb  fod  mewn 
mantais  i'w  ddechreu  yn  iawn.  Mae  o  bwys  i  bob  antur- 
iaeth  pa  fodd  y  dechreuir  hi;  a  chan  fod  gan  ddysgyblion 
y  Gwaredwr  gwyn  mor  bwysig  yn  erbyn  y  rhai  a  laddasant 
"Dywysog  y  bywyd,"  a  chenadwri  mor  bwysig  at  y  byd 
yn  gyffredinol,  yr  oedd  o  bwys  iddynt  fyned  at  eu  gwaith 
4 


60  DARLITH  VIII. 

mewn  gwroldeb,  penderfjniad,  a  nertb.  lawn  y  gwnaeth- 
ant  gan  hyny  i  aros  yn  ddystaw  nes  cael  arwydd  o'r  nef 
fod  yr  amser  wedi  dyfod.  Mae  symmudiadau  pwysig  yn 
gyffrediu  yn  meddu  hynodrwydd  yn  amgylchiadau  eu  cych- 
wyniad,  yr  hyn  sydd  yn  gosod  grym  a  phwysau  ynddynt,  i 
fyw  mewn  ystormydd  a  pherygion.  Yr  oedd  y  pethau 
mawrion  yn  yr  Aipht,  y  pethau  rhyfedd  yn  nbir  Ham,  a'r 
pethau  ofnadwy  wrth  y  Môr  Coch,  yii  gosod  pwysigrwydd 
parhaus  yn  haues  cenedl  IsraeL  Yr  oedd  yn  anghenrheid- 
iol  i  eglwys  lesu  Grist  hefyd  gael  ei  sefydlu  yn  nghanol 
pethau  digon  grymus  i'w  gosod  ar  saíie  gadaru  yn  y  byd, 
pethau  a  fuasent  yn  rhoddi  grym  ynddi  rhag  cael  ei  gwasga 
i  farwolaeth  gan  lid  a  malais  ei  geljnion.  Cafwyd  pethau 
felly  ar  ddydd  y  Pentecost,  a  chyfodwyd  pen  eglwys  Dduw 
mewn  un  diwrnod,  fel  na  ellir  byth  ei  gael  i  lawr.  Cych- 
wynwyd  Cristionogaeth  raewn  amgylchiadau  sydd  wedi  ei 
gwneyd  yn  anmhossibl  i  byrth  nífern  ei  gorchfygu.  Yr 
oedd  lesu  Grist  wedi  rhoddi  lle  i'r  dysgybhon  i  ddysgwyl 
pethau  mawrion  ar  gychwyniad  ei  deyruas;  "Eithr  chwi  a 
dderbyniwch  nerth  yr  Ysbrjd  Glân  wedi  y  delo  efe  arnoch; 
ac  a  fyddwch  dystion  i  mi  yn  Jerusalem,  ac  yn  holl  Judea, 
ac  yn  Samaria,  ac  hyd  eithaf  y  ddaear."  (Act.  i.  8.)  "Fy 
Tsíjryd  i  pan  ddel,  efe  a  argyhoedda  y  byd  o  becliod,  o 
gyfiawnder,  ac  o  farn."  Yr  oedd  yn  ofynol,  wrth  edrych 
yn  ol  ac  wrth  edrych  yn  mlaen,  wrth  edrych  ar  y  byd  ac 
ar  yr  eglwys,  i  ddydd  y  Pentecost  fod  yn  adeg  ar  ei  ben 
ei  hun  yn  hanes  eglwys  Dduw. 

Cynnwysa  y  testyn  sylfaen  gweithrediadau  y  diwrnod 
bythgofiadwy  hwnw:  cawn  yma  yr  amgylchiadau  a  wnacth- 
ant  i'r  diwrnod  fod  y  peth  a  fu.  Nid  ocdd  y  bregeth,  y 
dwysbigo,  a'r  ychwaucgu  at  yr  eglwys  ocd  ffrwyth  y  peth- 
au  a  gofnodir  yn  yr  adnodau  hyn. 

I.  Yr  amser  ar  ba  un  y  cymmerodd  y  pethau  a  gofnodir 
le. 

"Ac  wedi  dyfod  dydd  y  Pentecost."  "Ystyr  y  gair 
ydyw  degfed  a  deugaiu,  o  herw^^dd  fod  yr  wyl  hon  yn  dis- 
gyn  ar  y  dcgfed  dydd  a  deugain  ar  ol  Sabbath  y  Pasc. 
Gelwir  hi  'Gwyl  y  cynhauaf,'  (Ecsod.  xxiii.  16.)  'Gwyl  yr 
wythnosau,'  (Ecsod.  xxiv.  22.)  a  'Dydd  eich  blaenffrwyth- 
au.'  (Num.  xxviii.  26.)  Mcdid  ysgub  y  blaenffrwyth 
drannocth  ar  ol  Sabbath  y  Pasc,  a  gelwid  y  saith  wythnos 
oddi  yno  i'r  Peutccost  yu  'ddefodol  wythnosau  y  cyuhauaf.' 


ACTAU  II.  1-13.  $1 

Ar  yr  wyl  hon  y  bwjtaent  'fara  j  blaenffrwyth'  (Lef. 
xxiii.  15 — 21.  Deut.  xvi.  9,  10.  Jer.  v.  24.)  Dyben  yr  wyl 
hon  oedd  cofio  yn  ddiolchgar  am  ddaioni  yr  Arglwydd  yn 
y  cynhauaf ;  a  thybir  yn  gyffredin,  er  na  fynegir  hyny  yn 
neddf  Moses,  ei  bod  yu  goffadwriaeth  o  roddiad  y  ddeddf 
ar  Seinai." — Cynddelw. 

Yr  oedd  Jerusalem  yn  llawn  iawn  yr  adeg  yma.  Gofyn- 
id  i  holl  wŷr  Israel  fod  yno  yn  addoli  ar  wyl  y  Pebyll,  j 
Pasc,  a'r  Pentecost:  gwel  adn.  5.  !) — 11.  Diau  fod  rhyw 
nifer  o'r  rhai  hyu  wedi  dychwelyd  i  Jerusalem  i  fyw,  ac  yr 
oedd  ereill  yno  dros  yr  wyl.  Edrychir  ar  y  gwledydd  a 
enwir  mewn  trefu,  oddi  eithr  y  ddau  le  diweddaf  a  nodii*. 
Dechreuir  yn  y  Dwyrain  gyda'r  Parthiaid,  a  theithir  tua'r 
Gogledd-Orllewin  hyd  nes  y  deuir  i  Phrygia  a  Phamphylia. 
Yna  croesir  Môr  y  Canoldir  i'r  Aipht  a  Lybia,  ac  yn  y 
diwedd  cofir  am  y  Cretiaid  a'r  Arabiaid.  Diau  rhwng  y 
cyfan  fod  y  ddinas  yn  lled  lawn.  Dywedir  fod  ynddi  paii 
warchaewyd  arni  gan  Titus  tua  thair  miliwn  o  bobl  wedi 
dyfod  yco  i'r  Pasc.  Yr  oedd  i  amgylchiadau  y  Pentecost 
ddygwydd  ar  y  fath  adeg  yn  fanteisiol  iawn  i  ledaeniad  yr 
efengyl,  a  diau  i  lawer  fyned  â  gair  y  bywyd  gyda  hwy 
gartref .  Gan  fod  yr  Arglwydd  lesu  wedi  ei  groeshoelio  yn 
Jerusalem  ar  yr  wyl,  yr  oedd  yn  iawn  iddo  gael  ei  ogon- 
eddu  ar  yr  wyl  hefyd.  Rhyfedd  y  cyfnewidiad  oedd  wedi 
cymmeryd  lle  mewn  saith  wythnos  o  amser.  Yn  yr  wyl 
o'r  blaen  yr  oedd  Pedr  wedi  gwadu  yr  lesu,  a'r  gweddill 
o'r  dysgyblion  wedi  fibi;  yn  hon  mae  Pedr  yn  cyfodi  ei 
leferydd  gan  sefyll  gyda'r  un  ar  ddeg.  Yn  yr  wyl  o'r 
blaen  mae  y  pennaethiaid  yn  gwatwar,  gau  ddywedyd, 
"Ereill  a  waredodd  efe;  gwareded  ef  ei  hun,  os  hwn  yw 
Crist  etholedig  Duw;"  yn  hon  mae  Pedr  yn  ei  bregethu, 
gan  ddywedyd,  "Am  hyny  gwybydded  holl  àŷ  Israel  yn. 
ddiogel,  ddarfod  i  Dduw  wneuthur  yn  Arglwydd  ac  yu 
Grist  yr  lesu  hwn  a  groeshoeHasoch  chwi."  Yn  yr  wyl  o'r 
blaen  mae  y  bobl  yn  gwaeddi,  "  Ymaith  âg  ef,  croeshoelia 
ef ;"  yn  hon  mae  yr  un  bobl  yn  gwaeddi,  "  Ha  wŷr  frodyr, 
beth  a  wnawn  ni?  "  Mae  yn  rhaid  i  lesu  gael  ei  ddyrchafu 
yn  mhob  man  y  bydd  wedi  ei  anmharchu.  Rhaid  iddo 
gael  ei  ogoneddu  yn  ngolwg  pawb  fydd  wedi  ei  ddirmygu. 
Os  bu  yn  y  byd  yn  ûr  gofidus,  cynnefin  â  dolur,  rhaid  iddo 
ddyfod  eto  i'r  un  byd  yu  ei  ogoniant  ei  hun,  ac  yn  ngogon- 
iant  ei  Dad,  gyda'i  angylion  santaidd.     Nid  oedd  y  cyf- 


52  DAELITH  VIII. 

newidiad  a  gymmerodd  le  yn  marn  jr  luddewon  rhwng  y 
Pasc  a'r  Pentecost  ond  darlun  gwan  o'r  cyfnewidiad  a 
gymmer  le  yn  marn  y  byd  rhwng  y  mynediad  i'r  nef  a'r 
dyfodiad  oddi  yno.  Bydd  y  miloedd  sydd  yn  mhob  oes  yn 
eu  hiaith  yn  gwaeddi,  "Croeshoelia  ef,"  yn  y  diwruod 
hwnw  wedi  dyfod  i  ofyn,  "Beth  a  wnawn  ni?" 

Yr  oedd  llawer  gwirionedd  prydferth  a  phwysig  yn  dyf- 
od  i'r  golwg  yn  ngwaith  teyrnas  Dduw  yn  dyfod  mewn 
grym  ar  yr  wyl  hon.  Ar  y  Pasc  byddai  yr  luddewon  yn 
cyflwyno  ysgub  y  blaenffrwyth  i'r  Arglwydd,  ac  ar  y  Pen- 
tecost  byddent  yn  cyflwyuo  blaenfl^rwyth  eu  bara  iddo,  wedi 
cael  y  cynhauaf  i  mewn.  Ar  y  Pasc  yr  oedd  ysgub  cyhwf- 
an  cynhauaf  y  ddaear  yn  cael  ei  dyrchafu  ar  Galfaria,  ar  y 
Pentecost  mae  yr  ysgub  hòno  wcdi  dyfod  yn  fara  y  bywyd 
i^r  bobL  Os  byddai  yr  luddewon  yn  enneinio  blaenfl'rwyth 
bara  cynhauaf  Canaan,  dyma  yr  Ysbryd  tragywyddol  yn 
enneinio  blaenfí'rwyth  cynhauaf  y  ddaear.  Os  oedd  Israel 
yn  cofio  am  roddiad  y  ddeddf  ar  Seinai,  dyma  Dduw  yn 
gogoneddu  yr  hwn  a  gyflawnodd  y  gyfraith  a'r  prophwydi 
ar  Galfaria.  Y  mae  gogoniant  Pentecost  y  gyfraith  yu 
cael  ei  guddio  am  byth  gan  Bentecost  mawr  yr  efengyl. 

II.  Yr  amgylchiadau  goruwchnaturiol  a  gymmerasant  le 
ar  y  Pentecost. 

1.  Y  s\vn  a  glywsant.  (adn.  2.)  Ni  ddywedir  fod  yma 
wynt,  ond  sû  n  fel  pe  buasai  gwynt  uerthol  yn  rhuthro,  a'r 
s\vn  hwnw  wedi  llenwi  y  tŷ  lle  yr  oeddynt  yn  eistedd. 
Daeth  y  s\vn  yn  ddisymwth.  Diau  eu  bod  yn  dysgwyl  yn 
barhaus  am  dywalltiad  yr  Ysbryd,  ac  yr  oedd  yn  gwbl  nat- 
uriol  iddynt  fod  yn  dysgwyl  mwy  y  diwrnod  hwnw  na'r  uu 
adeg;  ond  digon  tcbyg  nad  oeddynt  yn  mcddwl  dim  am  yr 
arwyddion  a'i  rhagflaenodd,  ond  yr  oedd  dyfodiad  y  s\vn 
o'r  nef  yn  peri  iddynt  gasglu  ei  neges  yn  fuan. 

2.  Yr  olygfii  a  welsant.  (adn.  3.)  Nid  hawdd  bod  yn 
sicr  pa  fath  agwedd  oedd  ar  y  tafodau  hyn.  Dichon  mai  y 
])eth  tebycaf  ydyw  fod  rhyw  gawod  o  fllamau  wedi  ym- 
ddangos  iddynt,  ac  i  un  íHam  aros  ar  bob  un  o  honynt; 
neu  i'r  tafodau  yma  ymddangos  ar  y  cyntaf  yn  gyssylltied- 
ig  â'u  gilydd,  ac  wedi  dadgyssylltu,  i  un  aros  ar  bob  un  o'r 
dysgyblion.  Mae  Duw  wedi  arfer  gwneyd  ei  hun  yn  am- 
Iwg  i  ddyn  trwy  dân.  Dichon  fod  y  tafodau  tân  yn  ar- 
wyddlun  o  ddylanwadau  puredigol  yr  Ysbryd  Glân;  a'r 
ífurf  o  dafüdau  yn  arwyddluu  o'r  gallu  oeddyntar  dderbyu 


ACTAU  ir.  1-13.  53 

î  siai-ad  gwabanol  ieithoedd.  Mae  gwyrthiau  y  Beibl  yn 
gyffredin  yn  arwyddluniol,  a'r  rhan  fwyaf  o  honyut  hefyd 
yn  feudithion  ynddynt  eu  hunain. 

3.  Yr  Ysbryd  a  dderbyniasant.  (adn.  4.)  Mae  yr  "oll" 
yma  yn  cynnwys  o  leiaf  yr  ugain  a  chant  y  crybwyllir  am 
danynt  yn  y  bennod  o'r  blaen.  Mae  yn  bossibl  hefyd  fod 
rhai  o'r  pum'  can'  brodyr  a  welwyd  yn  Galilea  wedi  dyfod 
i'r  wyl,  ac  yrauno  â'r  dysgyblion  ereiíl,  ac  felly  fod  yma  yn 
awr  fwy  nag  ugain  a  chant.  Mae  yn  ddiau  fod  y  "llenwi" 
hwn  â'r  Ysbryd  Glâu  yn  beth  mwy  cyflawn  nag  oedd  wedi 
bod  yn  y  byd  erioed  o'r  blaen.  Dywedir  fod  Elizabeth  a 
Zacharias,  rhieni  loan  Fedyddiwr,  wedi  eu  llenwi  â'r 
Ysbryd  Glân,  ond  nid  oedd  y  llenwi  hwnw  ond  rhanol 
mewn  cymhariaeth  i'r  llenwi  ar  ddydd  y  Pentecost.  Mae 
llawer  o  ymadroddion  yn  cael  eu  harfer  yn  y  Beibl  cyn 
i'w  hystyr  gael  eu  llenwi.  Y  maent  mewn  un  ystyr 
yn  briodol  ar  eu  harferiad  cyntaf,  ond  yn  cael  eu  cyflawni 
yn  íwj  perffaith  yn  ngoruchwyliaethau  Duw  ar  ol  hyny. 
Mae  amryw  engreifftiau  o  hyny  yn  narluniad  y  Gwared- 
■wr  o  ddinystr  Jerusalem;  mae  yno  ymadroddion  na  chyfar- 
fyddant  â'u  llon'd  hyd  ddiwedd  y  byd  a  dydd  y  faru.  Diau 
fod  yr  ymadrodd  yn  cynnwys  eu  bod  wedi  eu  gosod  yn 
gwbl  o  dan  ddylanwad  ac  arweiniad  yr  Ysbryd  Glân. 

4.  Effaith  uniongyrchol  y  llenwi  â'r  Ysbryd  Glân  ar  y 
dypgyblion.  (adn.  4.)  Yr  ystyr  sydd  yn  gorwedd  gyssonaf 
â'r  holl  hanes  ydyw,  fod  y  naill  o'r  dysgyblion  yn  gallu 
llefaru  un  iaith,  a'r  llall  iaith  arall,  ac  felly  cydrhyngddynt 
yr  oeddynt  yn  gallu  llefaru  iaith  pob  un  o'u  gwranda- 
wyr;  neu,  yr  hyn  sydd  yn  fwy  tebygol,  fod  pob  un  o'r 
dysgyblion  yn  alluog  i  lefaru  pob  iaith.  Mae  rhai  wedi  medd- 
wl  mai  ar  glustiau  y  gwrandawyr  yr  oedd  y  wyrth  yn  cael 
ei  gwneyd.  Ond  ymddengys  i  ni  fod  hyny  yn  gwbl  an- 
nhebyg.  Y  dysgybliou  oedd  wedi  eu  llenwi  â'r  Ysbryd,  a 
buasid  yn  dysgwyl  mai  arnynt  hwy  y  buasai  yr  effeithiau. 
Hefyd  ymddengys  eu  bod  wedi  dechreu  llefaru  â  thafodau 
cyn  i'r  hoU  ieithoedd  yma  ddyfod  yno,  oblegyd  y  gair  am 
hyuy,  yn  un  peth,  a'u  tynodd  yno.  .  Ni  buasai  neb  yn  medd- 
wl  am  ddweyd  mai  wedi  meddwi  yr  oedd  y  dysgyblion  oni 
buasai  eu  bod  yn  .«iarad  rhywbeth  dyeithr  i'r  cablwyr  hyny, 
Ymddengys  fod  llefaru  â  thafodau  yn  ganlyniad  cyffredin 
derbyn  dylanwadan  gwyrthiol  yr  Ysbryd.  Dyna  engraifft 
jn  hanes  tỳ  Cornelius.   (Act.  x.  46.)     Mae  rhai  yn  meddwl 


54  DARLITH  VIII. 

mai  jr  hyn  a  feddjlir  wrtli  siarad  â  tliafodau  yn  nhŷ  Corn- 
elius,  os  nad  yn  y  testyn  hefyd  ydyw,  siarad  gyda  goleuni, 
a  nerth,  a  phrofiad  newydd,  am  bethau  Duw,  nes  y  byddai 
pawb  yn  eu  gwrando,  gan  deimlo  fod  bywyd  Dwyfol  yn  eu 
pethau.  Nis  gallwn  dderbyn  y  syniad  yna,  ond  gallwn 
uno  hwna  â'r  llall ;  oblegyd  nid  siarad  pethau  eiddil  a 
gwywedig  y  byddai  y  rhai  a  fyddent  wedi  eu  Uenwi  â'r 
Ysbryd  Glân.  Dywedir  yn  y  testyn  mai  "  mawrion  bethau 
Duw  "  yr  oedd  y  dysgyblion  yn  eu  llefaru,  ac  mae  y  dyst- 
iolaeth  yn  gryfach  o  gymmaint  ag  mai  y  dyeithriaid  oedd 
yn  eu  dweyd.  Siaradent  hefyd  mewn  iaith  gywir  a  chyda 
rhwyddineb  hollol,  nid  fel  llawer  Cymro  yn  siarad  Saesoii- 
aeg,  a  llawer  llai  f el  Sais  yn  siarad  Cymraeg ;  eithr  siarad- 
ent  bob  iaith  yn  ei  phriod-ddull  a'i  grym  gwirioueddol  ei 
hunan.  Mae  y  ffaith  fod  Judea  yn  cael  ei  nodi  yn  y  testyn 
yn  dangos  nad  oedd  dim  o  acen  Galilea  ar  y  Galileaid  ar 
ddydd  y  Pentecost,  pan  yn  llefaru  "mawrion  bethau  Duw." 
Yn  Babel  cymmysgwyd  yr  ieithoedd,  a  thrwy  yr  hen  or- 
uchwyliaeth  cyfyngwyd  breintiau  crefydd  yn  benaf  i  uu 
iaith  ;  ond  pan  ddaeth  teyrnas  Dduw  mewn  grym,  dyma 
arwyddion  fod  holl  ieithoedd  y  ddaear  i  gael  eu  coíieidio  o 
dan  ei  nawdd ;  ac  mae  y  dydd  yn  dyfod,  pan  fydd  y  peth 
a  welwyd  ar  raddeg  fechan  ddydd  y  Pentecost  wedi  llenwi 
y  byd,  a  holl  ieithoedd  daear  yn  clywed  "mawrion  weith- 
redoedd  Duw,"  yn  eu  hiaith  eu  hun,  yn  yr  hon  y  ganed 
hwy. 

111.  Dylanwad  uniongyrchol  yr  amgylchiadau  hyn  ar  y 
bobl.  (adn.  6—13.) 

Casglwyd  yno  gynnulleidfa  at  ei  gilydd.  (adn.  G.)  Pe 
ceid  Cristionogion  i  weithio  yn  unfrydol  yn  nhrefn  Duw,  fe 
geid  pobl  yn  nghyd.  Cynnulleidfa  g^-mmysg  oedd  cyn- 
nulleidfa  y  Pentecost  fel  pob  un  arall.  (adn.  ü.  13.)  Yr 
oedd  yr  effaith  ar  y  gwrandawyr  yn  ddau  fath: — 

1.  Yr  ocdd  un  dosbarth  yn  diallodus,  (adn.  ü.)  yn  syn- 
edig,  (adn.  7.  12.)  ac  yn  amnilieus.  (adn.  12.)  Teimlent 
fod  yno  ryw  beth  nas  galleut  ei  esbonio,  nc  yr  oedd  rbyw 
beth  yn  araf  sibrwd  yn  cu  niynwes  fod  llaw  Dnw  yn  eu 
hymyl,  a  theimlent  gan  liyny  fath  o  arswyd  yn  eu  mcdd- 
iannu. 

2.  Yr  oedd  creill  yn  cymni(>ryd  fi'ordd  rw\dd  i  esbonio 
y  cyfan.  (adn.  13.)  Wrtli  glywed  y  dysgyblion  yn  llefaru 
rhywbeth   uad  otddynt  hwy  yn  ei  ddeall,  cymmerent   yu 


AOTAU  U.  14-21.  55 

ganiatâol  rtiai  meddwon  oeddynt.  Engraifft,  fel  a  geir  yn 
aml,  o  ddynion  yn  gwneyd  ffyliaid  o  honynt  eu  hunain  wrth 
siarad  yn  rhy  brysur. 

Crybwyllion  ac  awgrymiadau: — 

1.  Daeth  yr  Ysbryd  ar  y  dysgyblion  pan  oeddynt  yn 
gytun  mewn  gweddi.  Yr  oedd  y  tywydd  mawr  wedi  eu 
dysga  i  gytuno.     O'r  blaen  ymrafaelient  pvvy  fyddai  fwyaf. 

2.  Daeth  pan  yn  gweithredu  wrth  gyfarwyddyd  eu  Har- 
glwydd.     "Aroswch  yn  ninas  Jerusalem." 

3.  Daeth  yr  Ysbryd  ar  y  dysgybHon  i  ddechreu,  yr  oedd- 
ynt  drachefn  yn  barod  i  wynebu  ar  y  byd. 

4.  Daeth  Uawer  o'u  gwrandawyr  i  dir  ystyriol. 

6.  Gwawdiodd  ereill,  "Llawn  o  win  melus  ydynt," 


DARLITH    IX. 

ACT.  Ti.  14—21. 

14.  ITEithr  Pedr,  yn  .sefyll  gyda'r  un  ar  ddeg,'  a  gyfododd  ei  lefer- 
ydd,  ac  a  ddywedodd  wrthynt,  O  wŷr  o  luddewon,^  a  chwi  oli  sydd 
yn  trigo  yn  Jerusalem,  bydded  hysbysol  hyn  i  chwi,  a  chlust-ym- 
wrandewch  â'm  geiriau : 

ló  Canys  nid  yw  y  rhai  hyn  yn  feddwon,  fel  yr  ydych  chwi  yn 
tybied;  oblegyd  y  drydedd  awi^  o'r  dydd  yw  hi. 

16.  Eithr  hyn  yw  y  pelh  a  ddywedwyd  trwy*  y  prophwyd  Joel ; 

17.  A  bydd  yn  y  dyddiau  diweddaf,'  me_dd  Duw,  y  tywalltaf  o'na 
Hysbryd  arbobcnawd;  a'ch  nieibion  chwi  a'ch  merched  a  broph- 
wydant.  a'ch  gwỳr  ieuainc  a  welant  weledigaethau,  a'ch  hynafgwyr 
a  freuddwydiaiit  freuddwydion : 

18.  Ac  ar  fy  ngweisinn  ac  ar  fy  Uawforwynion''  y  tywalltaf  o'm 
Hysbryd'^  yn  y  dyddiau  hyny;  a  hwy  a  brophwydant: 

19.  A  mi  a  roddaf  ryfeddodau  yn  y  nef  uchod,  ac  arwyddion  yn  y 
ddaear  isod;  gwaed.  a  thàn,  a  tharth  mwg.** 

20.  Yr  haul  a  droir  yn  dywyllwch,  a'r  lloer  yn  waed,  cyn  i  ddydd 
mawr  ac  eglur  yr  Arglwydd  ddyfod.* 

21.  A  bydd,  pwy  bynag  a  alwo  ar  enw  yr  Arglwydd,  a  fydd 
cadwedig. 

N  O  D  I  Jl  D  1.  ü       A        D  A.  B  L  I,  B  N  I  Á  D  A  ü  . 

1  Gan  fod  Matthias  yn  awr  yn  llenwi  lle  Judas.— Gioao. 

-  Cbwi  wýr  o  Judea.  -  C.  D.    Ddynion  o  Judea.  -  A.  B.  ü. 

^  Kbanaí  yr  luddewon  y  dydd  a'r  nos  i  ddeuddee  rhan  bob  on,  s  galwent 
hwy  y:i  oriaa,  er  fi>d  ea  byd  yn  amrywio.  yn  ol  fel  y  byddai  y  goleuddydd  yn  hwy 
nea  yn  fyrach.  Pan  fyddai  y  dydd  a'r  nos  yr  un  hyd,  y  drydedd  awr  o'r  dydd 
fyddai  naw  o'r  glocb  yn  y  boieu.— Lcmbt. 

*  Gan.— C.  D.    Neu,  trwy.— Y.  D.,  A.  B.  U.,  a  J.  W. 

^Gelwir  bwy  felly  am  eu  bod  yn  caa  i  fyny  yr  hen  drefniant,  yn  terfynu  pob 
darpanadau  rhagbarolóawl,  ac  yn  cyfansuddi  goruchwyhaelh  ddiweddaf  teyrn- 
as  Ddu w  ar  y  ddaear.  -  D.  BBOwrr. 

«  lë,  ac  ar  fy  ngweision,  ac  ar  fy  llawforwynion.— C.  D.  Gr.,  ar  fy  nghaeth» 
weision,  ac  ar  fy  nghaethforwynion.  -  Y.  D. 


56  DARLITH  IX. 

"'  Yr  Ysbryd  Glân  yw  yr  unig  allu  cyfartaliadol  gwirioneddol  sydd  yn  mblith 
dynion.— Lechlbb. 

"  Y  mae  gan  oruchwyliaeth  y  Messiah  ddwy  agwedd,  y  caU  yn  cael  ei  nod- 
weddu  gan  ras  a  thrut'aredd,  a'r  llall  gan  farn  a  cbosb.  Mae  adn.  17,  18.  yn 
sefyll  ar  y  bendithion  gogoneddus  a  dywelltid  ar  y  rhai  a  gydijabyddant  Grist ; 
y  uaae  adn.  19,  2".  mewn  geiriau  eglur  yn  mynegi  am  y  goshedigaeth  ofnadwy 
sydd  yn  aros  y  rhai  yn  wirfoddol  a'i  ewrthodant  ef.  Yr  oedd  y  Pentecost  a'i 
wyrth  hynod  tywalltiad  arwyddocâol  gras  a  gallu  ar  yr  eglwys  Gristionogol 
forenol-yn  gyöawniad  rhamU  o  adn.  17,  \S.,—priiphu'ydi)iinelh  y  fendith  ;  tra  yr 
oedd  cwymp  y  ddinas,  y  trueni  a'r  dychryn  annghjmharol  oedd  yn  cydfyned  â 
gwarchaead  Jerusalem,  a  thymhor  olaf  y  rhyfel  luddewig  diweddaf  ;i  Rbufain, 
a'i  ganlyniad  Uethol,  yn  gyfartal  gj-flawníad  rhuncl  o  adn.  19,  2u.,—prvphu-ydul' 
iaeth  y  /elldilli.—  SvKHCE. 

'  Cyn  i  ddydd  yr  Arglwydd  dòyfod,  y  dydd  mawr  a  hynod  hwnw.-  C.  D. 

AMDDIFFYNIAD    AC    EGLURHAD. 

Tn  yr  adnodau  blaenorol  jr  oeddym  yn  cael  y  Uiaws 
mewn  agwedd  gynhyrfus  yn  ngwyneb  amgylchiadau  rhyf- 
edd  dydd  y  Pentecost.  Tr  oedd  y  rhan  f  wyaf  yn  synu,  yn 
rhyfeddu,  ac  yn  ammheu  beth  a  allasai  y  fath  bethau  fod; 
tra  yr  oedd  ereill  yn  dywedyd  am  y  dysgyblion,  mai  llawn 
o  win  melus  oeddyiit.  O  dan  yr  amgylchiadau  yma  mae 
Pedr  yn  sefyll  gyda'r  un  ar  ddeg,  ac  yn  traddodi  ei  breg- 
etb.  Dywedasai  yr  Arglwydd  lesu  wrth  Pedr,  "A  rbodd- 
af  i  ti  agoriadau  teyrnas  nefoedd."  (Mat.  xvi.  19.)  Efe 
oedd  i  agoryd  y  deyrnas  o  flaen  y  byd,  i  bwy  bynag  a  gred- 
ai  ddyfod  i  mewn.  Tn  y  bregetli  hon  y  mae  yn  gwneyd 
hyny.  Dyma  y  bregeth  gyntaf  erioed  a  draddodwyd  wedi 
i  deyrnas  nefoedd  ddyfod  yn  ei  giym  a'i  chyflawnder.  Ni 
wyddom  a  oedd  ereill  o'r  apostolion  yn  llefaru  ar  unwaith 
â  Phedr,  barna  rhai  fod;  pa  fodd  bynag,  ymddengys  mai 
Pcdr  oedd  y  prif  lefarwr.  Mae  yn  debyg  niai  efe  oedd  y 
pregethwr  goreu  o'r  deuddeg,  ac  mai  hyny  oedd  un,  os  nad 
y  prif  rcswm  paham  y  gosodwyd  ef  i  lefaru  ar  yr  amgylch- 
iad  pwysig  hwn. 

Mae  y  bregcth  yn  cynnwys  dwy  ran,  un  yn  eghiro  am- 
gylchiadau  dydd  y  Pentecost,  a'r  Uall  yn  gosod  ger  bron  j 
bobl  gymmeriad  a  hawliau  yr  Arglwydd  lesu  Grist.  Cyn- 
nwysa  y  testyn  y  rhan  gynüif  o'r  bregetb,  a  chyuuwysa  y 
rhan  gyntaf  hon  dri  phcth : — 

I.  Cyfarchiad  Pedr  i'w  wrandawyr.  (adn.  14.) 

Tr  oedd  dyeithrwch  Pedr  i'w  wrandawyr,  yn  nghyda 
newydd-deb  a  hynodrwydd  y  pwnc  ar  ba  un  y  llefarai,  yu 
gwneyd  y  cyfarchiad  yma  yn  weddus  a  phriodoL 

1.  Mae  yn  gyfarchiad  diofn.  "  A  gyfododd  ci  leferydd." 
Teimlai  Pedr  hydei-  yn  ci  geiiadwri,  credai  yn  ei  gwirioncdd 
a'i  chyfaddasrwydd  ar  gyfcr  y  byd,  fcl  nad  ocdd  arno  ar- 


ACTAU  II.  U-21.  57 

swyd  siarad  i  bawb  ei  glywed.  Yr  oedd  wedi  ei  wisgo 
â  uertli  o'r  uchelder,  yu  ol  addewid  yr  lesu,  a  llefarai 
yn  ddiofu.  Yr  oedd  y  gair  cyntaf  mor  eglur  a'r  gair 
diweddaf,  llefarai  y  cwbl  fel  dyn  didwyll  a  plieuderfyn- 
oî. 

2.  Mae  ei  gyfarchiad  yu  syml.  "O  wŷr  o  luddewon,  a 
chwi  oll  sydd  yn  trigo  yu  Jerusalem."  Nid  oes  yma  ddim 
jmddangosiad  o'r  hyu  sydd  yn  ymylu  ar  weniaith:  dim  ond 
cydnabyddiaeth  syml,  ddynol,  o'r  bobl  y  mae  yn  myned  i 
lefaru  wrthyut. 

3.  Mae  y  cyfarchiad  yn  gyffredinol.  "0  wŷr  o  luddew- 
on,  a  chwi  oU  sydd  yu  tiigo  yn  Jerusalem."  JNIae  yr  enw 
"luddewon"  wedi  tarddu  oddiwrth  Judah.  Mae  yn  debyg 
iddo  ddyfod  i  ymarferiad  yn  fuan  ar  ol  ymrauiad  Israel  a 
Jndah  yn  ddwy  deyrnas,  er  gwahaniaethu  pobl  Judah  oddi- 
wrth  bobl  Israel.  Cyfarfyddir  â'r  gair  yu  fynych  ar  ol  y 
caethiwed  Babilonaidd,  ac  arferir  ef  mewn  amseroedd  diw- 
eddarach  am  hiHogaeth  Abraham  yn  gyffrediuoL  Mae  yn 
debyg  fod  Pedr  yn  golygu  wrth  "Inddewon"  y  rhai  oedd 
jn  byw  yn  Jerusalem  a'i  chyffiuiau;  ac  wrth  y  rhai  oedd  yn 
"trigo  yn  Jerusalem,"  y  rhai  oedd  wedi  dyfod  yno  i'r  wyL 
Fe  sylwir  mai  '' Judea"  yw  darlleniad  y  C.  D.  Y  mae  am 
iddyut  ddeall  fod  a  fyuo  ei  genadwri  â  phell  ac  agos  yn 
ddiwahaniaeth. 

4.  Mae  yn  gyfarchiad  sydd  yn  galw  am  sylw.  "Bydded 
hysbysol  hyu  i  chwi,  a  clilust-ymwrandewch  â'm  geii'iau." 
Mae  Pedr  yn  rhoddi  ar  ddeall  i'r  bobl  fod  ganddo  rywbeth 
i'w  ddywedyd  wrthynt,  ac  nid  yw  yn  petruso  galw  eu  sylw 
i  wraudaw  arno. 

I[.  Amddiffyniad  Pedr  i'w  frodyr.  (adn.  15.) 
Ystyriai  Pedr  ei  fod  o  bwys,  yn  mlaeuaf  dim,  iddo  ef  a'i 
frodyr  feddu  cymmeriad  gouestyn  ngolwg  eu  gwrandawyr. 
Ystyriai  fod  dyuion  direol,  a  moesol  isel,  yn  aunheilwng  o 
genadwri  yr  efengyl;  a  gwyddai  na  wraudewid  ar  y  genad- 
wri  gyda  thegwch  os  byddai  yn  y  bobl  ragfaru  yn  erbyn  y 
cenadon.  Nid  yw  Pedr  yn  teimlo  fod  eisieu  gwneyd  un 
esgusawd  am  eu  bod  yu  wŷr  aullythyrenog,  ac  o  amgylch- 
iadau  cyffredin,  oud  yr  oedd  o  bwys  amddiffyn  eu  cymmer- 
iad  a'u  gonestrwydd.  Y  mae  dynion  o  ychydig  iawn  o 
ddaioni  eu  hunain,  yn  hoffi  cael  dynion  cywir  i'w  dysgu 
mewn  pethau  crefyddol.  Mae  y  teimlad  hwn  yn  naturiol 
ac  yn  iawn. 


58  DARLITH  IX. 

1.  Amcldiffjna  Pedr  ei  bun  a'i  frodyr  gjda  hunanfedd- 
iant  a  phwjll.  "Nid  yw  j  rhai  hjn  jn  feddwoii,  fel  jr 
ydych  chwi  jn  tjbied."  Nid  oes  jnia  ddim  braw,  a  chjn- 
bwrf,  a  bjgwth  jn  djfod  i'r  golwg.  Er  mai  peth  lled 
chwithig  i  deulu  jr  oruwchjstaíell  oedd  i  neb  ddwejd  eu 
bod  jn  feddwon,  eto  mae  Pedr,  jr  hwn  oedd  wedi  arfer  bod 
mor  boethljd,  ju  gallu  troi  j  cjhuddiad  jn  ol  gjda  phwjll, 
a  nerth  mawreddog  ac  urddasol. 

2.  Noda  Pedr  reswm  digonol  i  ddangos  afresjmoldeb  y 
cjhuddiad  a  roddid  jn  eu  herbjn,  a  boddlona  ar  hjnj. 
"Oblegyd  j  drjdedd  awr  o'r  djdd  jw  hi."  Yr  oedd  hjn 
tua  naw  o'r  gloch  jn  j  boreu.  Yr  oedd  jr  adeg  hon  yn 
awr  weddi  jn  mhlith  jr  luddewon.  Yr  oedd  ganddjnt 
dair  awr  weddi,  j  drjdedd,  j  chweched,  a'r  nawfed.  Ys- 
tjrient  jn  annghjfreithh\vvn  i  fwjta,  llawer  mwj  i  jfed 
dim  a  fuasai  jn  meddwi,  cjn  j  drjdedd  awr  o'r  djdd,  fel 
mai  peth  hollol  annghjffredin  fuasai  gweled  neb  ju  feddw 
yr  adeg  hòno.  Nid  yw  Pedr  yn  dysgwjl  i'w  wrandawjr 
i  gjmmerjd  ei  air  ef  ar  j  pwnc,  eithr  rhjdd  reswm  dros  y 
peth  a  ddjwed.  Ac  wedi  rhoddi  un  rheswm  digonol,  nid 
yw  yn  gwneyd  mwy  o  gjnhwrf  jn  nghjlch  j  pwnc.  Ni 
buasai  dim  haws  na  dangos  pa  un  a  oeddjnt  fcddw  neu 
beidio,  gan  mai  dwjn  perthjnas  â'r  adeg  hòno  jr  oedd  y 
cyhuddiad.  Pe  cyhuddasid  hwy  o  fod  yn  fcddw  wythnos 
yn  ol,  buasai  yr  achos  yn  fwy  dyrys,  oblegyd  nid  yn 
aml  y  methir  a  chytuno  a  ydyw  dyn  yn  feddw  yn  awr 
neu  beidio.  Eithr  yr  oedd  gan  Pedr  waith  mwy  pwysig 
na  dilyn  y  mater  yn  y  wedd  hon,  ar  ol  dwejd  un  rheswm 
a  ddjlasai  fod  jn  ddigon  ar  j  pwnc.  Yn  aml  y  rhai 
mwyaf  carpiog  eu  cymmeriadau  fydd  yn  gwneyd  mwyaf  o 
heljnt,  pan  roddir  rhjw  gjhuddiad  jn  eu  herbjn. 

III.  Esboniad  Pedr  ar  auigjlchiadau  djdd  j  Pentecost 
jn  ngolcuni  prophwjdoliaeth  Joel.  (adn.  ÌG — 21.) 

Dengjs  gciriad  adn.  Uî.  nad  oedd  Joel  ond  cjfrwng 
tro.sglwjddiad  j  brophwjdoliaeth.  Ar  jr  un  prjd  nid 
ydym  i  feddwl  mai  cyfrwng  goddefol  yn  unig  jdoedd,  fel 
y  cafn  sjdd  jn  trosglwjddo  j  dwfr;  j  meddwl  jw  fod  y 
brophwjdoliacth  jn  meddu  tarddiad  tu  hwnt  i'r  prophwjd 
a'i  rhoddodd  i'r  bjd.  Man  Pedr  jn  djfjnn  o  Gjtieithiad 
y  LXX.,  gydag  ychydig  o  wjriadau.  Mae  y  frawddcg  gyn- 
taf  o  adn.  17.  yn  e.sboniad  ar  Jocl,  jn  hjtrach  nag  yu 
ddyfyniad  o  huno.     "A  bydd  ar  ol  hyny,"  medd  Joel.     "A 


ACTAU  II.  14-21.  59 

bydd  yn  y  dyddiau  diweddaf,"  medd   Pedr.     Deugys  Pedr 
pa  amser  oedd  Joel  yn  ei  feddwl. 

Cynnwysa  y  bropliwydoliaeth  dri  phetli: — 

1.  Tywalltiad  yr  Ysbryd  Glân.  (adn.  17,  18.) 

Cynnwysa  yr  adnodau  hyn  dri  pheth  o  berthynas  i 
ddylanwadau  yr  Ysbryd  Glân : — 

(I,)  Eu  cyflawnder.  "Tywalltaf  o'm  Hysbryd."  "Ty- 
•waìltaf  fy  Ysbryd,"  yn  ol  Joel,  fel  pe  buasai  Daw  yn  myned 
i  roddi  yr  Ysbryd  unwaith  am  byth  i'r  byd.  Yma, 
"tywalltaf  o'm  Hysbryd," — rhoddaf  gyfran  helaeth  o'i 
ddylanwadau. 

(2,)  Eu  cyffredinolrwydd.  Pob  cuawd, — meibion — 
merched — gwŷr  ieuainc — henafgwyr —  gweision — llawfor- 
wynion.  Dyma  bob  cenedl,  pob  rhyw,  pob  oed,  pob 
amgylchiadau.    Nid  oes  neb  tu  allan  i  derfynau  yr  addewid. 

(c5,)  Eu  heffeithiau.  (adn.  17,  18.)  Cyfeirir  ni  yn  gyff- 
rediu  i  edrych  am  gyflawniad  o'r  pethau  hyn  yn  y  merched 
oedd  gan  Phylip  yn  prophwydo;  yn  y  gweledigaethau  a 
gafodd  Ananias,  a  Phedr,  a  Chornelius;  yn  mreuddwyd 
Joseph  pan  y  rhybuddiwyd  ef  i  ffoi  i'r  Aipht,  &c.  Ond  yr 
oedd  rhai  o'r  pethau  yna  wedi  cymmeryd  lle  cyn  ty  waìltiad 
yr  Ysbryd,  ac  ymddengys  i  ni  fod  y  fath  engreifftiau  yn 
llawer  rhy  anaml  ac  anmhwrpasol  fel  cyflawniad  o  addewid 
mor  bwysig.  Tybiwn  nad  ydym  i  edrych  am  y  cyflawniad 
mewn  prophwydo,  nac  mewn  gweledigaethau,  nac  mewn 
breuddwydion  yn  llythyrenol.  Trwy  y  pethau  yna  y  byddai 
yr  Ysbryd  yn  gweithio  yn  nyddiau  Joel,  ac  mae  yr  iaith 
wedi  ei  dethol  i  osod  allan  ddylanwadau  helaeth  yr  Ysbryd, 
yn  ol  fel  yr  oedd  pethau  y  pryd  hwnw.  Y  gwirionedd 
mawr  a  amcenir  ddysgu  y  w,  y  byddai  Ysbryd  yr  Arglwydd 
yn  cario  dylanwad  mawr  yn  y  dyddiau  diweddaf. 

2.  Dyfodiad  dydd  mawr  ac  eglur  yr  Arglwydd.  (adn. 
19,  20.)  Mae  yr  adnodau  hyn  yn  dwyn  i'n  cof  yn  naturiol 
eiriau  yr  Arglwydd  lesu  pan  yn  rhagfynegi  dinystr  Caer- 
salem.  (Lnc  xxi.  25 — 27.)  Mae  y  fath  debygolrwydd 
rhwng  y  ddau  ddarluniad  fel  nas  gallwn  lai  na  chredu  eu 
bod  yn  cyfeirio  at  yr  un  amgylchiadau.  Barna  llawer  i'r 
"rhyfeddodau  yn  y  nef  uchod,  a'r  arwyddion  yn  y  ddaear 
isod,"  gael  eu  cyflawni  yn  y  pethau  a  gofnodir  gan  Joseph- 
us,  yr  hanesydd  luddewig.  Dywed  ef  fod  cleddyf  tanllyd, 
a  chomed  danllyd  wedi  bod  yn  weledig  am  flwyddyn  uwch 
ben  y  ddinas,  fod  goleuni  wedi  tywynu  yn  y  deml  yn  y  nos, 


<50  DARUTH  IX. 

fel  yi'  oedcl  mcgys  canol  dydd,  fod  porth  mawr  y  deml  wedi 
agor  o  hono  ei  hun,  &c.  Mae  yn  ddigon  pos.sibl  fod  y 
pethau  yna  mewn  golwg  gan  yr  Y.sbryd  Glân,  eto  braidd 
na  feddyliem  mai  mwy  cysson  â'r  olwg  ëang  a  gymmer  ys- 
brydoliaeth  yn  gyffredin  ar  bethau,  ydyw  edrych  ar  yr 
aduodau  hyn  fel  i'hagfynegiad  ffigyrol  o'r  cyfnewidiad, 
gwladol  a  chrefyddol,  oedd  i  ddyfod  ar  yr  luddewon  trwy 
ddinystr  eu  dinas. 

3.  Diogelwch  y  rhai  a  alwent  ar  euw  yr  Arglwydd.  (adn. 
21.)  Mae  yn  dra  thebyg  fod  yn  y  geiriau  hyn,  yn  y  lle 
cyntaf,  gyf eiriad  at  y  waredigaeth  a  gafodd  y  Cristionogion 
ar  adeg  dinystr  Jerusalem.  Yr  oedd  yr  Arglwydd  lesu 
wedi  eu  dysga  i  fifoi  pan  welent  y  ffieidd-dra  annghyfan- 
neddol;  a  dywedir  i'r  holl  Gristionogion  giHo  o'r  ddinas  i 
dref  o'r  enw  Pella,  cyn  i'r  dinystr  gymraeryd  lle. 

Ond  tra  yn  credu  fod  y  brophwydoliaeth  hon  yn  cyfeirio 
jn  gyntaf  at  ddydd  y  Pentecost,  a  diny.str  Jerusalem,  cred- 
wn  hefyd  fod  iddi  ystyr  ëangach,  yr  hwn  sydd  yn  cymmer- 
yd  i  mewn  eglwys  lesu  Grist  o  ddydd  y  Pentecost  hyd  yr 
amser  y  bydd  y  Gwaredwr  yn  dyfod  yr  ail  waith.  Fel  y 
mae  y  darluniad  a  rydd  yr  Arglwydd  lesu  yn  yr  Efengylau 
o  ddinystr  Caersalem  yn  edrych  yn  mlaen  hefyd  at  ddydd 
y  farn  ddiweddaf,  felly  hefyd  y  mae  yr  aduodau  hyn.  Gell- 
ir  edrych  ar  y  tymhor  o  ddydd  y  Pentecost  hyd  ddinystr 
Jerusalem  fel  darlun  o  hanes  y  byd  trwy  yr  oruchwyUaeth 
Gristionogol.  Y  pryd  hwnw,  yr  oedd  yr  Ysbryd  wedi  ei 
roddi,  yr  oedd  yr  efengyl  yn  cael  ei  phregethu,  yr  oedd  rhai 
yn  ei  derbyu,  ac  eroill  yn  ei  gwrthod.  O'r  diwedd  dyma  y 
îarn  yn  dyfod,  mae  dysgyblion  Mab  Duw  yn  cael  eu  diog- 
elu,  a'r  gelynion  yn  cael  eu  difetha.  Rhywbeth  tebyg,  ar 
raddeg  fwy,  yw  hanes  y  byd  i  fod.  Mae  yr  Ysbryd  yn  aros 
yu  y  byd,  mae  ei  cíFeithiau  yn  ganfyddadwy  yn  mhob  gwir 
gredadyn,  mae  yr  efengyl  yn  cael  ei  chyhoeddi,  mae  rhai 
yn  ei  dcrbyn,  mae  ereill  yn  ei  dirmygu;  ond  mae  rhyfedd- 
odau  i  fod  eto  yn  "y  nef  uchod,  ac  arwyddion  yn  y  ddaear 
isod,  gwaed,  a  thân,  a  tharth  mwg;  yr  haul  a  droir  yn  dyw- 
yllwch,  a'r  lloer  yn  waed,  cyn  i  ddydd  mawr  ac  eglur  yr 
Arglwydd  ddyfod."  Ond  yn  nglianol  y  dinystr  hwnw, 
"  l^wy  bynag  a  alwo  ar  enw  yr  Arglwydd  a  fydd  cadwedig." 
Nid  pwy  bynag  a  alwo  wedi  i'r  diiiystr  ddyfod,  ond  pwy 
bynag  a  alwo  raewn  pryd.  Bydd  rhai  ynj  galw  y  pryd 
hwnw,  ond  bydd  yn  rhy  ddiweddar. 


61 
DARLITH    X. 

ACT.  IT.  ■22—36. 

22.  Ha  wjr  Israel,'  clywch  y  geiriau  hyn :  lesu  o  Na^areth,  gwr 
profedig  gan  Dduw  yn  eich  plith  chwi,  trwy  nerihoedd'-  a  rhyf'edd- 
odau  ac  arwyddion,  y  rhai  a  wnaeth  Duw  trwyddo  ef  )'n  eich  canol 
chwi,  megys  ag  y  gwyddoch  chwithau: 

23.  Hwn,  wedi  ei  roddi  trwy  derfynedig  gynghor  a  rhagwybodaeth 
Duw,-'  a  gymnaerasoch  chwi,  a  thrwy  ddwylaw  anwii*  a  groeshoel- 
iasoch,  ac  a  laddasoch: 

24.  Yr  hwn  a  gyfododd  Duw,  gan  ryddhau  gofidiau  angeu:'  canys- 
nid  oedd  bossibl  ei  attal  ef  ganddo. 

2ö.  Canys  Dafydd  sydd  yn  dywedyd  am  dano,  Rhagwelais  yr 
Arglwydd  ger  fy  mron''  yn  wastad;  canys  ar  fy  neheulaw  y  mae,  fel 
na'm  hysgoger. 

26.  Am  hyny  y  llawenychodd  fy  nghalon,  ac  y  gorfoleddodd  fy 
nhafod;^  ie,  a'm  cnawd  hefyd  a  orphwys^  mewn  gobaith : 

27.  Am  na  adewi  fy  enaid'-*  yn  uffern,'"  ac  na  oddefi  i'th  Sant 
■weled  llygredigaeth.^' 

28.  Gwnaethost  yn  hysbys  i  mi  ffyrdd  y  bywyd:'-  ti  a'm  cyflawni 
o  lawenydd  â"th  wynebpryd" 

29.  Ha  wỳr  frodyr,  y  mae  yn  rhydd'*  i  mi  ddywedyd  yn  hyf  wrth- 
ych  am  y  patriarch  Dafydd,  ei  farw  ef  a'i  gladdu,  ac  y  mae  ei  feddrod 
ef  gyda  ni  hyd  y  dydd  hwn.'^ 

30.  Am  hyny,  ac  efe  yn  brophwyd,  yn  gwybod  dyngu  o  Dduw 
iddo  trwy  Iẁ,  Mai"'  o  fifrwyth  ei  Iwynau  ef  o  ran  y  cnawd,  y  cyfodai 
efe  Grist  i  eistedd  ar  ei  orseddfa  ef : 

31.  Ac  efe  yn  rhagweled,  a  lefarodd  am  adgyfodiad  Crist,  na  ad- 
awyd  ei  enaid  ef  yn  ufiern,  ac  nas  gwelodd  ei  gnawd  ef  lygredigaeth.''' 

32-  Yr  lesu  hwn  a  gyfododd  Duw  i  fyny;  o'r  hyn  yr  ydym  ni  oll'ä 
yn  dystion. 

33.  Am  hyny,'^  wedi  ei  ddyrchafu  ef  trwy-"  ddeheulaw  Duw,  ac 
iddo  dderbyn  gan  y  Tad  yr  addewid  o'r  Ysbryd  Glân,  efe  a  dywallt- 
odd  y  peth  yma  yr  ydych  chwi  yr  awr  hon-'  yn  ei  weled  ac  yn  ei 
glywed. 

34.  Oblegyd  ni  ddyrchafodd  Dafydd  i'r  nefoedd:  ond  y  mae  efe 
yn  dywedyd  ei  hun,  Yr  Arglwydd  a  ddywedodd  wrth  fy  Arglwydd, 
Eistedd  ar  fy  neheulaw,-'- 

3ó.  Hyd  oni  osodwyf  dy  elynion  yn  droedfainc  i'th  draed  -■' 

36.  Am  hyny  gwybydded   hoU   dỳ   Israel   yn   ddiogel,   ddarfod   i 

Dduw  wneuthur  yn  Arglwydd  ac  yn  Grist,  yr  lesu  hwn  a  groeshoel- 

iasoch  chwi. 

NODIADAÜ       à.        D  A.  B  L  LE  N  I  i.  D  A  ü  . 

'  Chwi  wŷr  Israel,  clywch  y  geiriau  hyn  :  lesu  o  Nazareth,  gwr  a  arbrofwyd 
gan  Ddnw  i  chwi  trwy  weithredoedd  nerthol,  a  rhyfeddodau,  ac  arwyddion,  y 
rhai  a  wnaeth  Daw  trwyddo  ef  yn  eich  canol  chwi,  megys  ag  y  gwyddoch  chwi 
eich  hunain.  — C.  D.    J.  W.  bron  yr  un  peth. 

^Gr.,  trwy  nerthoedd.— Y.  D. 

3  Nid  y w  Pedr  yn  golygn  Ueihau  eu  heuogrwydd  hwy,  eithr  sytnraud  anhaws- 
der  o'u  öbrdd  i  gredu  y  gallasai  y  Messiah  gael  ei  roddi  i  farwolaeth.  Yr  oedd 
yn  Uinnell  bwriad  Dnw  i  y  Crist  fyned  trwy  ddyoddefiadau  i  ogoniant. — Lindsay. 

*  Trwy  ddwylaw  dynion  diddeddf.— C.  D.    Nen,  dynion  heb  y  gyfraith.— Y.  D, 


62  DAELITH  X. 

5  Wedi  iddo  ryddhau  paDgfeydd  angeu.— C.  D.  Wedi  datod  gloesion  angeu. — 
J.  "W.  Y  meddwl,  mae  yu  ymddangos  ydyw,  fod  marwolaeth  yn  cael  ei  olygu 
yn  gyflwr  poenus,  gan  fod  y  corph  yn  cael  ei  fygwth  á  Uygredigaeth  ;  ac  mewn 
canlyniad  fod  y  poenau  hyn  wedi  eu  rhyddtau  pan  y  cyfodwyd  y  corph,  ac  y 
gwaredwyd  ef  rhag  Uygredigaeth— Lbchlbb. 

<•  Mi  a  welais  yr  Arglwydd  bob  araber  o  fiaen  fy  wyneb.— C.  D.  Mae  "  rhag- 
•welais"  yn  golygu  yn  syml,  "  Mi  a  welais  yr  Arglwydd  bob  amser  o  fy  mlaen." 
— Spbitcb. 

"  Hebraeg,  "  fy  ngogoniant."  Sylwa  "Wordswortb  fod  aralleiriad  y  LXX.  o 
"  fy  ngogoLiiant"  i  "  fy  nhafod,"  yn  cyd-daro  yn  rhagorol  â  gwaith  dydd  y  Pen- 
tecoBt,  pan  oedd  tafodau  yr  apostolion,  mewn  modd  mor  hynod,  yn  dadgan  gog- 
oniant  Duw. 

"  Drig.  — C.  D.     Neu,  dabernacla.— Y.  D. 

'■'"  Ni  adewi  fy  enaid  i  Hades,"  i  aros  yno  fel  ysbail  gyfreithlawn.— D.  Bbowit. 

i^Hades-  sefyllfa  neu  dngfa  yr  ysbryd  yn  ei  gyflwr  gwahanedig  oddiwrth  y 
corph. 

>i  Am  na  adewi  fy  enaid  yn  Hadea,  ac  ni  roddi  chwaith  dy  Sant  i  weled  Uyg- 
redigaeth— C.  D. 

i^  Yr  oedd  "  Hyrdd  y  bywyd  "  iddo  ef  (lesu  Grist)  yn  golygu  yr  adgyfodiad  a'r 
esg.y  ti  iad .  —  Spence. 

i^Ti  a'm  gwnei  yn  llawn  o  lawenydd  â'th  wynebpryd.— C.  D.  Neu,  yn  dy 
bresennoldeb.— Y.  D. 

1'  Frodyr.  gallaf  Udywedyd  yn  rhydd  wrthych.— C.  D. 

i^  Yr  oedd  beddrod  Tý  Dafydd  yn  wrthddrych  o  hynodrwydd  yn  y  Ddinas 
Santaidd.  — LcîiBT. 

"■Trwy  Iẃ,  mai  o  flrwyth  ei  Iwynau  ef  y  gosodai  efe  un  ar  ei  orseddfainc.  — C. 
D.    Neu,  y  caffai  u»  eistedd.— Y.  D. 

1'  Efe  yn  rhagweled  hyn  a  lefarodd  am  adgyfodiad  y  Crist.  na  chafodd  efe  ei 
adael  yn  Hadeí^,  ac  na  chafodd  ei  gnawd  ef  weled  llygredigaetb.— C.  D. 

i^Diau  y  cyfeiriai  yma  at  yr  "ugain  a  chant,"  ar  y  rhai  yr  oedd  dawn  yr 
Ysbryd  wedi  disgyn,  y  rhai,  er  syndod  y  tyrfaoedd,  oeddynt  wedi  bod  yn  Uefaru 
yn  yr  amrj-wiol  dafodau,  a'r  rhai  oeddj-nt  oU  wedi  gweled  yr  Arglwydd  ar  ol  yr 
adgyfodiad.-  Spbnce. 

•'  Wedi  ei  ddyrchafu  gan  hyny  trwy  ddeheulaw  Duw,  ac  wedi  derbyn  gan  y 
Tad.-C,  t). 

=í»  Ar  ddeheulaw  Duw.— Y.  D. 

•■ii  "  Yr  awr  hon  "  allan.— C.  D. 

22  Mae  ein  Harglwydd  yn  cyfeirio  at  yr  un  Ue  fel  prawf  fod  Dafydd  yn  cydnab- 
od  ei  israddoldeb  i'r  Messiah.  (Mat.  xxii.  43  —  45.)  Mae  y  geiriau  yn  brophwyd- 
oliaeth  uniontryrchol  am  y  Messiah.     Gi.oag. 

2''  Yroedd  rhoddi  y  troed  ar  wddf  gelyn  gorchfygedig  yn  y  byd  Dwyreiniol  yn 
arwydd  o  fuddygohaeth  Iwyr.  (Cym.  Jos.  i.\.  24.)  — Lumby. 

DYRCHAFIAD  Y  MAB  l'W  AWDÜRDOD   GYFRYNGOL. 

Cynnwysa  y  geiriau  liyn  yr  ail  ran  o  brogetb  Pedr  dydd 
y  Penteeost,  a  gelìir  dwcyd  fod  Pcdr  wedi  bod  yn  hapus 
iawn,  trwy  fod  y  rhan  ddiwcddaf  o'i  bi'cgcth  yn  Uawn  mwy 
nerthol  a  chyfoethog  na'r  rhan  gyntaf.  Cynnwysa  yr  adnodau 
hyn  hanes  Duw  yn  dyrchafu  ei  Fab  i'w  ogoniant  cyfryngol. 
Petb  dyddorol  iawn  ydyw  hancsiacth.  Mawr  y  mwynbad 
a'r  adeiladaeth  a  geir  wrth  fyfyrio  hanes  pci'sonau  a  chym- 
deithasau;  liancs  gwledydd  a  darganfyddiadau.  Ond  nid  yw 
y  pethau  hyn  ond  gwalianol  ranau  y  pciriant  mawr,  i  ba  un 
y  mac  y  Duwdod  yn  ysgogydd  ac  yn  llywodracthwr.  Ni 
ddealHr  athroniacth,  ac  ni  welir  gogoniant  y  grcadigactb,  a 
hancs  y  byd,  hyd  nes  yr  edrychir  arnynt  yn  ou  cys.sylltiad 
â'u  gilydd,  ac  yn  eu  cyssylltiad  à  Duw.  Nid  y  w  bancs  pawb 
a  phob  pcth,  ond  edrycb  arnynt  yn  iawn,  ond  gwahanol 


ACTAU  II.  22-36.  63 

ranau  banes  Duw.  Golwg  rhy  gyfyngedig  sydd  gan  ddyn 
ar  hanesiaeth  i'w  deall  yn  drwyadl.  Mae  y  byd  yn  myned 
yn  mlaen  yn  raddol  i  gymmeryd  golwg  ëaugach  ar  bethau; 
yn  y  byd  a  ddaw,  bydd  dyn  mewn  safle  fwy  manteisiol  i 
weled  pethau  fel  y  maent;  er  hyny,  yr  Hollwybodol  fydd 
yr  uuig  un,  am  byth,  a  fedr  ddeall  athroniaeth  y  cyfanfyd 
yn  gyüawn.  Efe  yn  unig  sydd  mewn  safle  i  allu  gweled 
hanesiaeth  yn  ei  hyd  a'i  lled,  yn  ei  dyfnder  a'i  huchder,  ar 
unwaith.  Nid  oes  ond  Duw  ei  hun  a  fedr  amgyöred 
ëangder  a  gogoniaut  cynnyrchiou  y  priodoliaethau  Dwyfol. 
Mae  hanes  Duw  yn  dyrchafu  ei  Fab  i'w  awdurdod  gyf- 
ryngol  y  peth  mwyaf  gogoneddus  y  clybuwyd  am  dano 
erioed.  j\Ìae  pob  cam  yn  y  symmudiadau  yn  üawn  gogon- 
iant  a  rhyfeddodau 

Yn  adn.  21.  dywed  Pedr,  "A  bydd  pwy  bynag  a  alwo  ar 
enw  yr  Arglwydd  a  fydd  cadwedig."  Gofyniad  naturiol 
yn  ngwyneb  y  geiriau  yna  yw,  Pwy  yw  yr  Arglwydd 
hwn?  Yn  y  testyn  mae  Pedr  yn  rhoddi  crynhodeb  o'r 
pethau  sydd  yn  profi  mai  lesu  o  Nazareth  ydyw,  ac  yn  y 
diwedd  crynhoa  y  cyfan  yn  y  geiriau  nodedig,  "Am  hyny, 
gwybydded  holl  dŷ  Israel  yu  ddiogel,  wneuthur  o  Dduw 
yn  Arglwydd  ac  yn  Grist,  yr  lesu  hwn  a  groeshoeliasoch. 
chwi."  Credai  yr  luddewon  fod  "Duw  wedi  llefaru  lawer 
gwaith  a  llawer  modd,  gynt  wrth  y  tadau  trwy  y  proph- 
wydi,"  am  hyny  mae  Pedr  yn  gofalu  rhoddi  eglurder  a 
phwys  ar  y  ffaith  mai  Duw  oedd  yn  dyrchafu  lesu  o 
ìíazareth  i  fod  yn  Arglwydd  ac  yu  Grist. 

Noda  Pedr  bump  o  bethau,  y  rhai  a  wnaeth  y  nefcedd 
"wrth  ddyrchafu  yr  lesu  i'w  awdurdod  gyfryngol. 

I.  Dwyn  tystiolaeth  i'w  gywii'deb  fel  cenad  oddiwrth. 
Dduw.  (adn.  22.) 

Geilw  Pedr  ein  Harglwydd  yma  wrth  yr  enw  a  roddid 
iddo  yn  gyff"redin  gan  yr  luddewon,  "lesu  o  Nazareth." 
"Gwr  profedig  gan  Dduw," — gwr  wedi  ei  bi'ofi  gan  Dduw 
i  fod  y  peth  y  profí'esai  fod.  Gwnaed  hyny  trwy  "nerth- 
oedd,  a  rhyfeddodau,  ac  arwyddion."  Mae  yma  dri  gair 
am  yr  hyn  a  elwir  mewn  manau  ereill  yn  wyrthiau.  Fel 
yr  oedd  y  gwyrthiau  uwch  law  gallu  dyn  i'w  cyflawni,  yr 
oeddynt  yn  nerthoedd;  fel  yr  oeddynt  yn  bethau  annghyfP- 
redin,  yr  oeddynt  yn  rhyfeddodau;  ac  fel  yr  oeddynt  yn 
dwyn  perthynas  â  chymmeriad  eu  gwneuthurwr,  yr  oedd- 
ynt  yn  arwyddion, — arwyddion  fod  Duw  gydag  ef .     Mae 


64  DARLITH   X. 

amryw  betliau  yn  y  Beibl  yn  cael  eu  priodoH,  weithiau  i'r 
Tad,  ac  weitbiau  i'r  Mab,  ac  felly  gwyrthiau  lesu  Grist. 
Uichon  mai  geiriau  Mab  Duw  ei  hunan  yw  yr  esboniad 
goreu  a  allwn  gael  ar  hyn.  "  Ouid  wyt  ti  yn  credu  fy  mod 
i  yn  y  Tad,  a'r  Tad  yuof  finnau  ?  Y  geiriau  yr  wyf  fi  yn 
eu  lleíaru  wrthych,  nid  o  honof  fy  hun  yr  wyf  yn  eu  llef- 
aru;  ond  y  Tad  yr  hwn  sydd  yn  aros  ynof  fi,  efe  sydd  yn 
gwneuthur  y  gweithredoedd.  Credwch  fi,  fy  mod  i  yn  y 
Tad,  a'r  Tad  yncjf  finnau:  ac  onide,  credwch  fi  er  mwyn  y 
gweithredoedd  eu  hunain."  (loan  xiv.  10,  11.)  Yma  pri- 
odolir  y  gwyrthiau  i'r  Tad;  yr  agwedd  hòno  arnynt  oedd 
yu  ateb  oreu  i'r  amgylchiadau.  Dywedir  fod  y  gwyrthiau 
"wedi  eu  gwneyd  yn  mhlith  yr  luddewon,  ac  apelir  at  eu 
gwybodaeth  bersonol  o  hyny. 

II.  Goddef  i  ddyn  roddi  yr  lesu  i  farwolaeth  yn  ol  rhag- 
drefniadau  y  nefoedd.  (adn.  23.) 

Mor  wrol  ydyw  Pedr,  yr  hwn  unwaith  a  ofuai  y  llances! 
GelHr  darllen  yr  adnod  hon,  "Hwn  a  gymmerasoch  chwi, 
wedi  ei  draddodi  yn  ol  terfynedig  gynghor  a  rhagwybod- 
aeth  Duw,  a  thrwy  ddwylaw  rhai  diddeddf  a  groeshoelias- 
och  ac  a  laddasoch."  Yr  luddewon  oedd  y  rhai  a  gynllun- 
ient  pa  fodd  y  lladdent  yr  lesu ;  Judas  oedd  yr  un  a'i 
traddododd  iddynt;  a'r  Rhufeiniaid,  rhai  diddeddf,  oedd  y 
rhai  a  gyflawnasant  y  weithred  yn  llythyrenol.  Ond  deng- 
ys  Pedr  nad  oedd  hyn  oll  yn  milwrio  yn  erbyn  mai  lesu  o 
Nazareth  oedd  y  Messiah,  oblegyd  yr  oedd  y  cyfan  yn  ol 
"terfynedig  gynghor  a  rhagwybodacth  üuw."  Yr  oedd  y 
traddodi,  a'r  croeshoelio,  a'r  lladd,  ar  y  llwybr  ar  hyd  yr 
hwn  yr  oedd  lesu  i  esgyn  i'w  orsedd  gyfryngol,  yn  ol  ar- 
faeth  a  rhagwybodaeth  Duw.  Er  mai  luddewon  maleisus 
yn  cynllunio,  a  dysgybl  aníFyddlawn  yn  bradychu,  a  Rhuf- 
einiaid  creulawn  yn  lladd,  oedd  y  cyfan  oedd  yn  y  golwg, 
eto  yr  oedd  Duw  o'r  tu  ccfn,  fel  nad  oedd  yn  y  cwbl  ond 
hanfodion  dyrchafiad  lesu  i'r  orsedd  gyfryngol.  Nid  oedd 
yr  luddewon  ronyn  yn  llai  euog  am  eu  bod  wedi  lladd  y 
Messiah  trwy  ereiU.  Mae  Pedr  yn  eu  dal  hwy  yn  gyfrifol 
am  y  croeshoelio  a'r  lladd.  Nid  ocdd  cynghor  Duw  ycb- 
■waith  yn  eífeithio  dim  ar  eu  rhyddid  a'u  cyfrifoldeb. 

III.  Cyfodi  yr  lesu  oddiwrth  y  meirw.  (adn.  24 — 32.) 
Dyma  y  wyrth  fawr  oedd  yu  coroni  yr   hoU    wyrthiau 

ereill.     Heb  hon  buasai  y  gwyrthiau  blaenorol  yn  bennod 
anesboniadwy  byth.     Ni  buasai  modd  protì  fod  lesu  wedi 


Hancl-books  for  Bible  Classes  &  Private  Sfudenfs. 

EDITKI)    BY 

MARCUS  DODS.  D  D  ,  and  ALEXANDER  WHYTE,  D.D. 


Palestine,  with  Maps.  By  Rev.  Arch.  Henderson,  M.A.  Maps 
revised  bv  Captain  Conder,  R.E.,  of  the  Palesiine  Exploration 
Fiind.     2/6 

:  The  Work  of  the  Holy  Spirit.  By  i'rof  J.  s  Can.iiish.D.D.  i/(>. 

i  Acts  (Part  l..  chaps    1  —  12,  i/6   ;   Part  II.,  chaps.    13  tü  end,   1/6.) 

i  Hv  Hev.  Pr.ifessor  Liii(lbHv,  1)1).      1/6. 

í  Life  Of  St.  Paul      Hy  Rev   Jas    Stallcer.  M.A.      1/6. 

i  Short  HÌStory  Of  MÌSSÌOnS.     Hy  üeorge  Smith.  Ll.D.     2/6. 

I  St.  Mark.      By  Rev    Professor  Linrlsay.  D.D.      2/6. 

The  Shorter  Catechisms.    By  Aiex  Whyte.  d.d.    2/0. 

LeSSOns  On  the  Life  Of  Christ.     Hy  Rev.  W.  Scrymgeour.     2/6. 
Presbyterianism.     By  Rev.  John  Macpherson,  M.A.      1/6. 
The  Reformation.     Ry-  Rev.  Professor  Lindsay,  D.D.     2/-. 
i  GeneSÌS.     By  Marcus  Dods,  D.D.     2/-. 
Romans.     Hy  Rev    Prinripal  Brown,  D.D.     2/-. 
TheChurch.     Hy  Rev.  Professor  Binnie.  D.D.      1/6. 
Scottish  Church  HÌStory.     Hy  Rev.  N.  L.  Walker,  M.A.      1/6. 
Hehrews.     Hy  Rev.  Professor  A.  B.  Davidson    2/6. 
Joshua.     By  Rev.  Principal  Douglas,  D.D.      1/6. 
JudgeS.     By  Rev.  Principal  Douslas.  D.D.      1/3. 
ConfeSSÌOn  Of  Faith.     By  Rev   John  Macpherson,  M.A.     2/. 
Chronicles.     Hy  Rev.  Professor  Murphy.      1/6. 
Christian  Sacraments.     Hy  Rcv.  Professor  Candlish,  D.D.     1/6. 
The  Life  Of  Christ.     Ry  Rev   J,,,*.  Stalker,  M.A.     1/6. 
Haggai,  Zschariah,  and  Malachi.     By  Marcus  Dods,  D.D.     2/. 
Galatians.     By  Rev.  Protessor  James  MacGregor,  D.D.     1/6. 
BIBLE    CLASS    PRIMERS. 
Edited  by  Rev.  Prof.  S.  D.  F.  Salmond.  D.D. 
Outlines   of   Protestant    Missions.     By    John    Robson.    D.D.      The 
Apostle   Peter.      Hv  the  Editor.      Outhnes  of  Early   Church  Histoiy. 
Bv  H.  W.  Smith,  D.D.       David.     By  the  late  Rev.  Peter  Thomson. 
M.A.       Moses.     Bv  Rev   Jas.  Ivfrach.  M.A.       Paul.     By   Paton  J. 
(ìloag,  D  D.       Soíomon.'    By  Rev.   R.   Winterbotham.  M.A..  LL.B. 
Reformation.     By  Rev.  Prof.  Witherow.      Kings  of  Israel.     By  Kev. 
W.  Walker,  M.  A.     Kings  ofjuduh.    By  Rev.  Piofessor  Given,  Ph.D. 
Joshua  and  the  Conquest.     By  Rev.  Prof.  Croskery. 

In  Paper  Covets,  -/6  each  ;   Free  by  Tost.  -/7.     In  cloih,  -/8  each; 

Ftee  by  Fost.    /9. 

Edinbuhgh:  T.  &  T.  CL.-\.RK.  38,  Geohge  Street. 

To  be  had  from  all  B()oksellers. 

-YT    OEnsriisriEnsr: 

Cvlchgrawn  Chwarterol  (.'enedlaethol.  Telerau  : — Anfonir  iin  fopi 
o'r  Geninen  trwy  y  j)ost  am  l/lj-  Am  Hwyddyn  am  4/6  Vn  ddidraul 
am  Üwyddyn  am  flaendàl  o  4/  .  Cyfeirier  p(jb  archebion  i  Swyddfa'r 
Geninen,  Carnarvon. 


William  Collins,  Sons,  &  Co.,  Llmiied. 


COMMENTARIES. 

Library  Commentary  on  the  Old  &  New  Testaments,  Criticai. 

Expe))iiiei  tíl,  aicl  Piaitical.  Üy  Kfev.  Dr.  JatiJÌesdi),  (i]as''('W; 
Hev.  A  R.  Fausset,  Yoik;  and  Rev.  Dr.  D.  Brown,  Abeideen. 
Six  vols  ,  medium  8vo,  cloth  lettered,  £.3. 

Or  Sepnrntrly,  ns  tinder. 


Vol.  8.    d. 

I.  Genesis  to  Denteronomy 12    0 

It.  Joshua  to  Esther    12    0 

III.  Job  to  Isaiah   lü    ü 


Vol.  8.  d. 

IV.  Jeremiflh  toMalachi Vi    n 

V.  Matthew  to  John 12    0 

VI.  Acts  to  ReyelatiOD 12    0 


Aisn,  Half-bound  morocco  or  calf,  6  vols.,  £1   48. 

"I  thiiik  it  is  the  best  commentary  upon  the  whole  Bìhle  which 
has  been  issued  within  the  last  tifty  years.  and  I  shoul^l  be  verv 
sorry  to  be  deprived  of  the  pleasure  of  consulting  it." — Rtt.  C.  H. 
Spurgeon. 

•'The  most  praetical,  8uggestive,  oithodox,  and  scientific  which  has 
ever  been  published  in  this  country." — Rev.  Normnn  Maclend,  D  D. 

"Accuracv  of  scholarship,  practicalnpss   of  tendency.  comprehen 

siveness  of  jtM>«çht)'*iefcii-e6ŵ.otilluj^jwJÌä*tÄö4jSÍÜIiÌ'*^'^  cheapness, 
claim  for  it  a  world-wide  cir.culationj'— -/fo»n7ísí..j^  \ 

The  Studeçt'p  ,Cd\îym^S^fr^^'\'mt  y^  fnm^^fical  and  Ex 

planator*,   by . Jitmiesori,i'tAuBset,  andfBrown^In  4  vols,  fcap 
8vo,  cloth;vl2/.'.    \  Q  j/  S^  / 

'■■'■        ,     .        ^.  •-■    ì  ^      '(T"      J' 

I  Tlie  Notes  in  this  'Kdr{infb,nrec(>udensidfr^i  (ý'ẄN    Lmrary  Ciimmenliiry.") 

OldTesŵtn'eill;,  (%resís'tiTri<,hecV:..#*:. .1    0 

".    ■<'    3(hír,^\n.\^c\^-iJ...^. 3    0 

New  Testa^eot,,  MaVhejj^toJlKS>m^'s  8    ü 

"     ^   Vti4ríÌTkh/aiis4'<^  lioy'elation 3    0 

Also,  Half-bo'%idHiioi^co,'<«ift  jptres.  4  vols.,  £1  Is. 
Half-bou^d  calr  red  edcM,  4  voIs.,  i:l  Is. 

The  Portahle  CommentaîW,  Crrtjiíal  and  Esplanatory.by  Jamieson, 
Fausset,  and  Browii.    Withomme  Text,  2  vol8.,  post  8vo,  cloth,  l'ìf-. 

I  'J'lie  Nnlei  in  thin  lùiitinii  nre  cnniiemeii  frnm  the  "  Lihrnry  Cnmmetitnry,"  but  are 
nl  Ihe  snnie  time  fitller  than  those  in  the  "  Stndent'»  ('nmmeutarij,"  mnre  spnre  being  at 
the  eäitor's  cnmmnnd.l  ()r  Sepnraleli/,  at  under,  S.  d. 

Old  Testaraent,  Genesis  to  Malachi.    8vo,  cloth  0    n 

New  Testameiit.  Matthew  to  ReveIatioii.    8vo,  cloth (i    0 

Also,  Half-bound  noorocco  or  calf,  2  vol8.,  188. 

The  Portable  Commentary.  New  and  Cheaper  Edition,  printed 
o(i  thin  pHper.  ('omplete  iii  One  Yolume,  half  bnund  csílf.  red 
edges,  15/  ;  Turkey  raorocco,  gilt  edges,  18/  ;  cl(;th  extra,  10/G. 

WILLTAM   COLLINS,    SONS,    &   Co,,  Limitiu), 

LoNDoN,  GLASGOW.  &  Euinhuuoh. 

Mni/  be  hadfrom  all  BoolaeUcrs. 


I 


PLEASE  DO  NOT  REMOVE 
CARDS  OR  SLIPS  FROM  THIS  POCK 

UNIVERSITY  OF  TORONTO  LIBRA 


BS 

2625 

.3 

D38 

1886 

RHAN  1 

C.l 

RDRA 


f 


